સંપાદકીય 


શ્રી ખુશાલદાસભાઈ પારેખ આપણા એક અનન્ય સમાજ- 
સેવક છે. વિવિધ ક્ષેત્રે તેમણે અર્પેલી વષોની સેવા અને કાર્યક્ષમતાના 
યત્ડિચિત શ્ણુસ્વીકાર રૂપે, તેમના મિત્રો અને પ્રશંસફે। તેમનો 
ષષ્ઠીપૃતિં મહોત્સવ ઊજવી તેમનું ગૌરવ કરે છે. આ પ્રસગે, તેમના 
કમે કમે વિકસેલાં સેવા સુરુષર્થના દર્શન રૂપે તેમનો જીવન પરિચંય 
આપવે એમ હીરક મહોત્સવ સમિતિએ નકડી કર્યું અને તેના ફૂળ 
રૂપે આ અભિનંદન ગથ તૈયાર થવા પામ્યો! છે. 


આ લઘુ ગ્રંથમાં બે વિભાગ યોજ્યા છે :-- 
૧. મિત્રે અને પ્રશંસકોની અંજલિએ. ૨. ચરિત્ર વિભાગ 


શ્રી. ખુશાલદાસભાઈના જીવનપરિચયમાં ઘણાં નાનાં મોટા 
શિષ્ટજનો આવ્યાં છે. તે પૈકી કેટલાંકની શુભેચ્છા, સંસ્મરણો! અને 
અભિનંદન મેળવવા સમિતિના પ્રસુખ શેઠ શ્રી ગ્રાણુલાલ દેવકર્ણુ 
નાનજીએ પત્રો લખ્યા અને લગભગ તે બધાંની પ્રેમભરી શ્રદ્ધાં- 
જલિઓ અલ્પકાળમાં જ આવી ગઈ. આ અંજલિ મોકલનારાં- 
એપમાં નામાંકિત રાષ્ટ સુરુષો, પ્રધાનો, કેળવણીકારો, વ્યાપારીઓ, 
લોકસેવકે અને નેતાએ પણુ છે. તેમાં રાજા, લેખક, કવિ, ક્રિલિસૂકૂ, 
ખારેટ-ચાશણુશ્રેષ્ઠો અને ડૉકટરો પણુ છે. સ્ત્રી છે, જુવાન છે, વૃદ્ધ 
પણુ છે. લોક્હૃદયમાં શ્રી ખુશાલદાસભાઈતું સ્થાન કૅયાં છે તેનું 
મ્તિખિખ આ સંસ્મશ્ણો કે પ્રશસ્તિમાં સ્પટ અને સુરેખ દેખાય 
છે. આ સર્વ મહાનુભાવાનો અમે અન્તઃકરણુપૂર્કક આભાર માનીએ 
છીએ. ખીજ ઘણાં સ્્રીચુરુષા એવાં રહી ગયાં છે, જેમની પાસેથી 
પણુ એટલાં જ બહુમૂલ્ય સંસ્મરણો મળી શકયાં હોત; પરંતુ પ્રસિદ્ધ 


૩ 


કરવા ધારેલા પુસ્તકનાં પૃષ્ઠ અને સમયની મર્યાદા, એ બન્નેમાં 
આથી વધારે સંસ્મરણે! લેવાનો અવકાશ રહેતો! ન હતે. 


આ ગ્રંથમાં અમે શ્રી, ખુશાલદાસભાઈની આછી જીવનરેખા 
આપી છે. તેએ સાને છે ફે તેમના બહુમાન અને કીતિના સાચા 
યશભાથી તેમના મિત્રે, દાતાઓ, શિષ્યો અને સહુકાર્યકરો છે, 
જેમણુ તેમની સેવાને સફળ અને સકિય ખનવવામાં ગૌશ્વભર્ચો 
કળે આપ્યો છે. અમે પણુ એ વ્યક્તિઓને! એ રીતે ઉલ્લેખ કર્યો 
છે. પરંતુ અર્ધ સદીના દીઘ સેવાકાળના લાંબા ગાળામાં 
આવા અસંખ્ય સ્્રીપુસ્ષાોએ સટદ કરી છે, શએટલે ફેટલાંક નામો 
આમાં રહી પણુ ગયાં છે, તેનું અમને ભાન છે. એ અનામી વ્યક્તિઓ 
પણુ ધન્યવાદને પાત્ર છે, જેમણુ આપણા થી. ખુશાલદાસભાઈની 
સેવાને સમધૈન આપી દીપાવી છે. અમે શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ ને 
કર્તવ્યપરાયણુતાની જીવત મૂર્તિ સાનેલ છે. કોઈ કોઈ સ્થળે તેમને 
અસે પૂરા ન્યાય કરી શકયા નથી. કોઈ સ્થળે કોઈ ને શોગે શ્રી. 
ગુશાલદાસભાઈ નેવધુ પડતું માન આપવાનું પણુ કદાચ કોઈને લાગશે. 
અમારો આશય કેવળ સમભાવપૂર્યક તેમનું જીવન ટૂંકમાં પ્રજા પાસે 
સાદર કરવાને છે. અમારી ટ્તિએ માટે ક્ષમા યાચવાની રહે છે. 


જેમના જીવનનાં સ્મરણ! અહિં નોંધાયાં છે તેએ આજે 
આપણી વચ્ચે હયાત છે. તેમના જીવનમાં મળી છે તેના કરતાં 
હુંજુ વધુ સિદ્ધિઓ મળે એવી આ પ્રસંગે અમે પણુ અમારી 
ભાવના વ્યક્ત કરીએ છીએ. 

આ સુસ્તક આકર્ષક સ્વરૃપમાં અને સત્વર સૈયાર ફરી આપવાનું 
થ્રેય થી, ધીરુભાઈ દલધ્લ અને ભાઈશ્રી શંકરપ્રસાદ રેસાઈસે 
છે. તેમના અને મેસર્સ એસોશિયેટેડ એડવર્ાઈઝિર્સ એન્ડ પ્રિન્ટર્સ, 
લિન એ આભાર માનીએ છીએ. 

દડ 
૪ 


નિવેદન 


શ્રી. સુશાલદાસભાઈતું નામ તે મેં ઘણા વખત પહેલાં સાંભળેલું. 
અમારી ખેંકમાં નાની મો।ટી નમીનગીરી (શ્ચોરીટી ) આપનારાઓમાં 
તૈમતું નામ આવતું. એક વખત એક સટ્ગૃહસ્થ અમારી બેંકમાં 
એવરડ્ાફ્ટ એકાઉન્ટ ખોલવા આવ્યા તેમાં શ્રી. ખુશાલદાસભાઈએ 
પચાસ હુજાર રૂપિયાની જામીનગીરી આપી. હું વ્યાપારી માણુસ 
આશ્ચર્ય પામ્યો. ખીજાનું ઢામ થઈ શકે માટે પોતે જોખમદારી 
ન્હારતાં પણુ સંકોચ પામતા નથી, તે નઈ મારા મનમાં તેમને 
સાટે અનેરું માન જન્મ પામ્યું. 

શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ જેવા પરગજુ સેવક બહુ થોડા હેધ્ય 
છે. વર્ષોથી તેમની સેવાપ્રવૃત્તિ અનેકવિધ ક્ષેત્રમાં છે. અનેક લોક- 
કલ્યાણુનાં કામોમાં તેએ સક્િય સાય આપે છે. સુંબઈ અને 
સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક લોકહિતની સેસ્થાએ સ્થાપવામાં અને તેના 
સંચાલનમાં તેમનો સંગીન કાળા છે. વર્ષોનાં સેવાકાચે" એમણે 
ભતેકનાં હૃદય જીત્યાં છે. કોઈપણુ સહકાર્ય માટે ધારેલી રકમ તેએ 
ભ્રેળવી શકે છે અને તેનો ઉપચોાગ અને વહીવટ યથાર્ય રીતે ઝરે 
છે. પ્રભુએ તેમને આવે પરમાર્ધ ફરવા ખડતલ શરીર, નિરભિમાની 
માનસ, નિખાલસત્તા, સાદાઈ અને સૌ સાથે સુમેછા સાધવાના 
સદ્ગુસ આપ્યા છે. 


પ 


થી. છુશાલદાસભાઈની પરગજુવૃત્તિના પ્રવાહે! અનેકવિધ 
છે. જેછાવણીના ક્ષેત્રમાં બાડિ ગો, બાળાશ્રમો તથા છાત્રાલયે. 
સ્થાપવામાં તથદ તેના સંચાલનમાં, દવાખાનાં, પ્રસૂતિગૃહો, 
પ્ુસ્પિતાલો, વ્યાયામશાળાએ, ગૌશાળા * વિ. બર્થ તથા તેવા બીજ 
લોકફ્લ્યાણુના માર્ગે તેમની અસંખ્ય પ્રવૃત્તિઓ અને સફળ મયત્નો 
જાણીતા છે, રેઠ, વ. મા, કપોળ બે!ડિગ નેડેના તેમના લાંબા 
સહુવાસ અંગે તેમણે કેટલીએ વ્યક્તિઓ ઉપર તેમના ઊંચા 
સંસ્કારોનો પ્રભાવ પાડ્યો છે અને તેવી ધણી વ્યક્તએ જે આજે 
ઊંચાં માનભર્યાં' સ્થાના ભોગવે છે તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવવામાં 
થી. છુશાલદાસભાઈ ને! ફાળે! નાનોસૂતો નથી. સાધારણુ સ્થિતિતા 
પણુ પ્રામાણિક અને ઉત્સાહી જુવાનાને કામે ચઢાવવા અને ટેકાણે 
પાડવાના અને જરૂર પડતાં આથિક સહાય પણુ પોતાની લાગત્રગ 
વાપરી મેળવી આપવાનાં સ્તુતિપાત્ર દૃષ્ટાંતો અનેક છે, 

કપોળ સજના સાથે માર બે પેઢીનો મીઠો સંબંધ છેડ 
કપોળ જ્ઞાતિના ઉહર્ષમાં શ્રી. _ખુશાલદાસભાઈ નો અનન્ય કાળે છે. “છે. 
જે સંસ્કૃતિએ આવા નરે પેદા કર્યા છે તે સસ્કૃતિ સદાય વત 
રહે એવી મારી પ્રાર્થના છે.- 
1 અાવા ક્ેવાભાવી સર્જનનું સન્માન કરું એ આપણુ ગૌરવ 
અને આવેદનેદ વિષય છે. સેવામાં અનેક સુકૃત્યો તેમણે ક્યા” 
છે તે" તેમની સાચી યાદગીરી-છે પરંતુ તેમસી જનતાની જે સેવા 
કરી છે' તેની ય્હિચિતત કદર કરવી એ આપણી ફરજ છે તેમ સમજી 
તૈમના મિત્રો અને સર્શસકોએ તેમના હીશ્કમહોત્સવ ઊજવવાનું 
પટી કયું* અને મને તે રુભકાર્યમાં અધ્યક્ષપદ આપી ભાગીદાર 
બતાવ્યો છે એમે તે ભાઈઓનો છું આભાર માહયું શું. ૮ 


દ્રશ 


અમારી સમિતિએ આ કાર્ય શરૂ કર્યું ત્યારે અમારી પારણા 
હુતી કૅ આ કાર્યમાં લગભગ એક લાખ રૃપિયા અમે મેળવી 
શકીશું, મને જણાવતાં હર્ષ થાય છે કે શ્રી. ખુશાલદાસભાઈના 
વિશાળ સ્નેહીમિત્રવગે” શરુઆતથી જ અમને સારી રકમો આપી 
ઉત્સાહિત કર્યા અને આજસુધીમાં અઢી લાખ જેટલી નાદર રકમ 
અમને મળી ચૂડી છે. શ્રી. સુશાલટાસભાઈ માટે જનસઝુદાયને 
જેટલે! પ્રેમ અને માન છે તેની પ્રતીતિ થાય છે. એ સખીદ્લિ 
સજ્જનોના મારી સમિતિ બને હું અન્તઃકરણુપૂર્વક આભાર 
શાનીએ છીએ. 


અમને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે આ રૃપિયા અઢી લાખ 
આશરેની જે થેલી તેમને અર્પણુ થશે તે રકમ કેળવણીનાં સાર્વ- 
જનિક કાર્યમાં વાપરવા શી. ખુશાલદાસભાઈએ તેમનો નિરધાર 
જાહેર કચૌ છે. શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ ને કેળવણી માદે જેટલો પ્રેમ 
છે અને કેળવણી જેવા ઉપચેોગી કાર્યમાં તેમણે સર્વને સરખા 
હુડકટાર માન્યા છે તે તેમની વિશાળ ભાવના ખતાવે છે. 
શ્ાગ્રસંગેતેમને એક અભિનંદન ગ્રથ ભેટ કરવાને! પણુ અસે 
નિશ્ચય કર્યો. મહાયુજરાતના ભનેક ગ્રતિભાસંપન્ઞ સ્રીગ્યુસુપો અને 
રાષ્ટ્રસેવફોના તેએ પરિચયમાં આવ્યા છે. તે પૈકીનાં કેટલાંક વ્યક્તિ- 
વિશેષનાં સંસ્મરણ! જે અમે મેછાવી શકયા છીએ તે અમે શ્જૂ ક્યો 
છે. તેવા ખીજા ધણા સજુનોનાં ખહુસૂલ્ય સંસ્મરણો અમે પ્રાસ 
કરી શક્યા હોત પણુ ગ્રંથની પૃષ્ઠમર્યાદા અને પૂરતા સમયના 
અભાવે એ પ્રલોભન અમારે' જતું કરવું પડયું છે. અમારી 
વિનંતિને સહકારી તેમનાં સંસ્મરણ! અને અભિનેદન જે જે મહા- 
યુભાવેપ્એ ભભમને મોકલી સ્‍્માપ્યાં છે તે સર્વને હું આભાર માતું છું. 


ણ 


મને શ્રદ્ધા છેકે આ ગ્રંથ આપણી આજની અને આવતી કાલની. 
મજા સાટે એક પ્રેરણાદાયી પુસ્તક થઈ પડશે. 

ભાઈથી ખુશાલદાસનાં જીવનકાર્યોતે લગતું સાહિત્ય જે 
વિખરાયલું આમ તેમ પડ્યુ હતું તે એકત્ર કરવાનું પરિશ્રમભરયું કાર્ય 
ભાઈથી કતુ લહેરીને ફાળે જાય છે. તેમ જ આદિથી અંત સુધી રસ 
લઈ, સુસ્તકને સુંદરસ્વરૂપ આપવામાં તથા લેખન સાહિત્યને પોતાની 
લાક્ષણિક શૈલીમાં ગ્રકવાનો થશ “શારદા'ના વિદ્વાન તંત્રી શ્રી. 
ગોકુળદાસ રાયચુરાને ઘટે છે, આ ખધી સામગ્રી સંપાદિતિ કરી રજ 
કરવામાં ભાઈ હીરાલાલ મૂળજી સુનિએ લીધેલાં પરિશ્રમ અને 
અંત અલિનદનીય છે. 

આ મહે!ત્સવના દરેક કાર્યમાં શક્ય રસ લઈ. મત્રીભાઈ એ 
અતે અન્ય સન્જ્નોએ ઉત્સાહુથી જે સહાય આપી છે તથા 
પરિશ્રમ ઊઠાવ્યો છે તે માટે તે સર્વને હું સાભાર અભિનદન 
આપું છું. 

છેવટમાં થી, ખુશાલદાસભાઈને લોકસેવાનાં હુજુ વધુ કાચેો 
કરવા પ્રજુ લાંબું આયુષ્ય તયા ઉંડુરસ્તી અર્પે એ પ્રાર્થના. 


ત્રાણલાલ રવકરણ નાનછ 


સેક્રેટેરીયટ 
સુખઈ 
૨૪-૧૨-૪૮ 





શ્રી. ખુશાલટાસભાઈ અને છું વીલ્સન કોલેજમાં ચારેક વર્ષ 
સાથે ભણેલા. તેમના અને મારા વિષચે! ઘણુ ખરું એક હતા. 
તેમની સંસ્કારિતા અને શાન્ત સ્વભાવ વિધાર્થીકાળમાં પણુ તરી 
આવતા હતા. તે વખતે તેમના નિકટ પરિચયની તક મને મળી 
નહોતી, પણુ પછીથી કેળવણીના ક્ષેત્રમાં તેમના સંપર્કમાં 
હું આવ્યે. 

તેમની ભારે કાર્યશક્તિ સૌને સુગ્ધ કરે છે. સૌરાષ્ટ અને 
ખાસ ,કરીને કપોળ જ્ઞાતિ ઉપર તેમતું ર્રણુ મોટું છે. પોતાતું 
સારંચે જીવન તેમણે લોકસેવાથે* ગાળ્યું છે. 

આવા ભાવનાશાળી અને પ્રખર કાર્યકર્તાને સન્માનની 
અંજલિ અપાય તે અનેક રીતે યુક્ત જ છે. તેમના જેવા એડનિષ્ઠ 
પ્રજનસેવકને અભિનેદન આપતાં મને સ્ત્રાભાવિક આનન્દ થાય છે, 

તે દીર્ઘાયુષી થાય અને તેમને હાથે જનસેવાનાં હજી અનેક 
કાર્યો થાય તેવી મારી તેમને શુભેચ્છા છે. 


૦% 2/ 25૪ 
કકક 


*કેસઃ 
દ શુભેચ્છા $ સંસ્મરણો : અભિનંદન $ 


પૃ૪ 
૧. બહારાન્ન શી. દૃષ્સુકમાર્‌ સિંહ ૩ 


૨. લેડી ઘકમીબહેત જગમોહતદાસ ૪ 
૨. શરી, કઝેયાલ|)લ મા. મુતશી છ 
૪. ;, કિશોરલાલ ભશદ્વાળા હ 
જ. #, ઉછરૈમરાય હેર ૧૦ 
૧. #; નાનાભાઈ ભટૃ ૧૩ 
છ. », બળવંતરાય મટેતા પ 
દ. ન્ચા૦ થી, મંગળદાસ વિ.રૃસાઈ ૧૨ 
ક. શ્રો. રભુલાલ વ્સંતવાલ દેસાઈ ૧૪- 
૧૦. ,, અમૃતલાવ દલપતભાઈ શેઠ ર૯ 
૧૧. 1, હિંમતલાલ ગ. અન્તરિ્યા રર્‌ 
૧૨. ,, રામનારાયણુ વિ. પ[ઠક 8૮ 
૧૩. ભક્ત કવિશ્રી દુલાભાઈ કાગ ૪૦ 
૧૪, રોઠ શ્રી. ગોરધનદાસ ભગવાનદાસ ૪૫ 
નસેત્તમદસ 

ચરિત્ર વિભાગ$ 
પૃષ્ઠ 
૧૦ દરાકાળ અતે જન્મ જ 
૨. મોસાળ ડુ 
૩. અભ્યાસ અને કીંટુ'બિક ન્યવસાય ૧૦ 
૪. સમાનિક કેતે જ્‌૩ 
પ. કસે।ઠીકાળ કફ 
૧૬. ન્યાપારફ્ઞેત્રે ૨૦ 
૪. સંચ્યાઓના પ્રાણુ ૨૪ 
“૮. મ્યક્તિત્વ ૦ 


૧૫. 
૧૧. 
૧૭, 


૧૮. 
૧૯. 
૨૦. 
૨૧. 
૨૨. 
૨૩, 
૨૪. 
૨૫. 
૨૧. 
ર્જ. 


૧૪. 
૧૫. 
૧૬. 


૬૦ 


પૃષ્ઠ 
કૉ. ડો. *વચજ મહેતા ૪૬ 
# રતિલાલ મૃળછી ગાંપી ૪૮ 
# જગછવનદાસ નારાયણુ પર્‌ 
શ્રહેતા 
#? ડો પ્રાણુછવનરાસ મહેતા પપ 
» ડૉ. બી. બી. થોધ દર 
» ડૉ. છેમન્તકુમાર વૈ ૬૪ 
* મગનવાવલ હ. ગાંધી ૬૮ 


#* વેઇકુલદાસ દ્વારકાદાસ રાયસુરા ઉપ 
9 કાલિદાસ વસનજી દવે “૭૮ 
પરમાણુંદ કુ*વરછ કાપડીઆ ૮૨ 
મોહનલાલ વીરજભાઈ પટેલ ૬૫ 


ખારેટ શ્રી અંભાપ્રસા$ભાઇ દદ 
અંધકવિ થી. ડંસરાજભાઈ શટ 
ચ્ૃષ્ઠ 

. સૌતેઃ વિસામો પ૪ 
નિયમિતતા અને નિરવાર્યતા પછ 
સઅનતસ્તુ ૧૦ 
ચશનામી સુસ્ષ ક ૧૧૬ 
દાનવીર છડ 
બદ્દારવટિયેા હો 
પત્રકાર ₹અને સુધારક ૮૧ 
સ'સારી સામુ «5 


અભિનંદન ગ્રંથ 





19-3૨-૩૯] શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ [ ચિત્રકાર. થી. વી. આર. રાવ 
શેક. વ. મા. ક. બે(. સ્કુલના સર્‌ 
શ્ર 


જગમોહનદાગ વ્યાખ્યાનગૃઠમાં 


ક. મા. મુનશીના વરદ હસ્તે ખુલ્લી મુકાયેલી તૈલ તસ્તિર. 
ટ 


: શુભેચ્છા : સંસ્મરણે। : અભિનંદન : 


તાહિ સ્વરેણ્સત્યાય, ગાયને તયત ફૂલા : 
ચેદનજક્ષો પોતાની દેહની શીતળતા અચે નથી ઉત્પન્ન થતાં 


મુગો ૧ નુતન ૬, ૨િ₹ઝ: સતો ગતઃ 1 
ગુણી અને ગુણુરાગી એવા સરળ માણસ વિરલ હોય છે 


સન્માનનીય ખુશાલદાસ : 
૦ [૧] 
સહારાજાશ્રી ડૃષ્યુકુમારસિંહજ 


00૪૯7070૯1૬ 800૫૦ 
ઉપાંળત% 
૩1100875. 
16 દ. 10૦7, 48. 
1 1606 ત્વ ૪૦1 1૫8 £૯ઇવ૪તં £૦₹ £1પડાતંતડ01ઠ&ાં હળવે 
315 દ્વા1₹0૫॥ર્ત 5૦૦ ટલાશાાાલ્ડ વળતે ૦0 ૦119 529 વદ 
11વૉંજ્ 0૯૯તંડ 10838)/ 1007૯0 શિપડ1તલેદડપ્યાંડ ર017 1૯#₹ ૬૦૦1 
ક0તં 100701 ક્યતૅ₹ત૦૬૯૧૯૧૧૬. 
35ત1ડ00દપઝમ્યદ 5111]. 
ગવર્નમેન્ટ હાઉસ 
શીન્ડી, 
સદ્રાસ 
* તા ૧૬-૧૧-૪૮. 
શ્રી." ખુશાલટાસભાઈ મણ્ટે અને તેમની સવ પ્રકારની 
સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ માટે મને ખહદુ માન છે. એટલું જ કહેવું 
અસ થશે કે હિંદને, તેના સામાજિક અને નૈતિક વિકાસ માટે 
ઘણા ખુશાલદાસભાઈ એની જરૂર છે. 


રૃષ્યુકુમારસિંહજી 


શની જ મુનત્તનો ૧, વિર: ઇરછો ળન: 1 
ગુણી અને ગુણુશાગી એવા સરળ માણુસ વિરલ હેય છે 


આ રીતે તેમણે માતૃસંસ્થા પ્રત્યેનું વ્રણુ સંપૂર્ણું રીતે અદા કસી છે. 
વળી પોતાના તિદ્યાર્થીજીવનમાં જે જે વ્યક્તિઓ તરકથી ત્તેમને 
આધથિંક સહાયતા મળી હતી, તેમાંથી પણુ તેઓ જણુસુક્ત થવાતું 
ચૂક્યા નથી. ભાઈ ખુશાલદાસ માટે આ ખધું જેટલું ગૌરવસ્પદ છે, 
તેટલું જ મારા માટે આનંદ અને સંતોવજનક છે. આવી ભાવનાએ! 
અને આવું આચરણુ કોઈક જ વ્યકિતમાં હોય છે. આવું ઉચ્ચ 
આદર્શજીત્રન સુવાનોને માટે ખરેખર અનુકરણીય છે. 
સ્વાર્થી" મનુષ્ય માત્ર પોતા પૂરતો જ વિચાર કરે છે. પોતાનાં 
સુખ, સમૃદ્ધિ અને સગવડો વધારવાના જ પ્રયત્નો તે કરતે હોય 
છે. તેને અન્યના દુઃખને ખ્યાલ કે લાગણી હોતાં નથી. પરમાર્થી 
મનુષ્ય પોતાને સ્વાર્થ જતો કરીને ખીજાનાં ડુઃખ દર્ટ જણી હુ:ખી 
શાય છે. તે નિવારવામાં અને તેને સહાયભૂત બનવા હંમેશાં તત્પર 
હાય છે. આ મતુષ્યસ્વભાવના બે છેડા છે. જેમ એક તિરસ્કરણીય 
છે તેમ ખીજે આદરણીય છે. પરંતુ એક બીજે વર્ગ પણુ છે જે 
સ્વાર્થ સાથે પરમાર્થ સાધી શકે છે. પોતા પર રહેલી કૌટુસ્ખિક 
જવાખદારીઓને સંભાળી સાથોસાથ ખીજાને સહાયભૂત થવાને 
તત્પર રહેનાર વ્યક્તિ બંને ખાજના હિતને સાધ્ય કરે છે. તે જીવન- 
સંસારમાં વધુ આકર્ષણીય અને ઉપચેઃગી નીવડે છે. 
ભાઈ ખુશાલદાસના જીવન પરથી જાણી શકાય છે કે સામાન્ય 
મનુષ્ય પણુ ને ધારે તો એવા જીવનને અતુકરણીય લેખી પોતાનું 
જીવન સુધારી શકે છે, અને સકફ્‌ળા ખનાવી શકે છે. ભાઈ ખુશાલદાસના 
પર્માથિંક લોકહિતસાધક કાર્યની સક્છા સેવાનો ઉત્સવ ઉજવવાને 
જનતાની જે ઉત્સુકતા આજે નજરે પડે છે, તે તેમના સકળ 
જીવનનો પ્રત્યક્ષ સુરાવો છે. ભાઈ ખુશાલદાસ શીદ્રહસ્ત લેખક 


પ 


નથી, કે સભા આડર્ષી શકે તેવા પ્રખર વક્તા નથી. તેએ તે! માત્ર 
સેવાના એક અઠંગ સુરષાર્થી છે. 

લોડહિતની ચોજનાએ ઘડવી, ઘરેઘરે ફરી કૂંગ ઉઘરાવવાં, 
અને સંસ્થાઓને સંગીન અને કાયમી ખનાવી રેવી, તેમાં તેએ ગમે 
તેવા કાર્યકરને આંજી દે તેવા લક્ષવેધી જણાય છે, તેથી જ તેએ 
સુંગઈમાં તેમ જ સૌરાષ્ટ્રમાં ધતપતિઓ પાસેથી પૈસા મેળવી 
ખીનાએની સેવાએદ માગી, પોતદ તરફથી સર્વ પ્રકારને સંપૂર્વુ 
સહકાર આપી ડેળવણીનાં તેમ જ અન્ય પરમાર્થી કાર્યોની સંસ્થાએ 
સ્થાપી શક્યા છે. અને પૂરી ચીવટ અને પરિશ્રમે તેએ તેને 
વિકસાવી શકયા છે. તેમની તે કર્તન્યનિષ્ઠા' માટે તેમને ખરેખર 
અભિનંદન ઘટે છે. 

જાહેર કાર્યકર્તા અને લોકસેવકમાં ન્તેઈતા ગુણ તે! ભઈ 
ખુશાલદાસ ન્તલે સાથે લઈને જન્મ્યા છે. હેંએેશ હસતું મોં, ઉદાર 
વહણુ, મોટેરાઓ પ્રત્યેની માનભાવના, પક્ષરહિતતા, નિર્ભિમાન 
અને નસ્રતા એ એમનાં પ્રાકૃતિક લક્ષણે! સ્ત્રશાવમાં જ સુરાયાં છે. 
તેમની ઠાર્ય*્દ્રિમાં આ સ્રદ્ગુણાએ ખૂબ ભાગ ભજવ્યો છે. 

પ્રભુ તેમને હજુ વિચેષ સેવા કરવા લાંબું આયુષ્ય ખજ્ષે અને 
તેમતું લોકોપયોગી જીવન ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામી વિસેષ જજિળ 
અને આએ જ પ્ર.થના. 

લક્ષ્મીબ્હત 


સેવાધર્મી ખુશાલદ્દાસઃ 
ક [૩] 
થી. ડતેૈયાલાલ સુનશી 


ખુશાલદાસ પારેખ અને હું ૧૯૧૦ના અંતમાં મળ્યા. એ 
કપોળ બોડિગાના સુપરિન્દેન્ડેન્ટ હતા. હું એડવોકેટ (એ.,એસ,)ની 
ટર્મ આપવા સુંબઈ આવ્યો હુતો. અને બાડિકાની વાગ્તિકાસમાં 
(0૮દદાંળટુ 5૦વંટ૫૪) મને અવાર નવાર બોલાવવામાં 
આવતો. ત્યારથી અમારી ચૈત્રી શરૂ થઈ- 

પહેલેથીજ ખુશાલદાસ સૌમ્ય સ્વભાવના. આત્મવિસર્જન 
એમને ઘણું પ્રિય. ગાંધીજીએ સેવાને ચુગધર્મ બનાવ્યો તે પહેલાંના 
એ સેવાધર્મી. કૅટલીય સંસ્થાએ એમણે એકલે હાથે ઉદ્ધારી. 
જેટલાય વિઘાર્થીઓ તેમ જ ખીજ્ાએ ને એમણે તાર્યા. 

એમનું હૃદય નિખાલસ-ઘહ્િસ્સ્સઃ સતાવાર: ખહાર ને 
અંદરતું એક જ સ્વરૂપ. એથી એમના પર બધાને વિશ્ચાસ હોય જ. 
પણુ એથીય વધારે તો ખીન્નના હૈયાઓમાં પ્રવેશી જવાની એમની 
શક્તિ છે. એમને પરિચય થાય એટલે આપણા હૃદયનાં દ્વાર ખુલે 


ષ્ઠ 


અને એમની સૌમ્યતા ત્યાં સ્થાન કરે; અને આમ અલેઘ્ય 
બંધુભાવની શરૂઆત થાય. 

કેળવણી તો એમને! પ્રિય વિષય. કેટલીય સંસ્થાએ અતે 
વિદ્યાર્થીઓ એમની જ મદદથી ઊભાં રહ્યાં છે. નિરાશ્રિતોના એ 
પરમમિત્ર. ત્ત્યાં આંસુ સરતાં હોય ત્યાં એમની સટૃદયતા 
તો પીગળેજ. 

આ મૂક, ઉદારચરિત, સેવાધર્મીની કીંમત કરતાં કરાચ એમ 
નથી. એમને હધ્થે તો હજી આપણુ ઘણુઃ કામની આશા 
રાખીએ છીએ." 
૯ ડનેયાલાલ સુતચી 


બોધરૂપ ખુશાલદ્ટાસ : 
૦ [૪] 
શ્રી. કિરોરલાલ સશડ્વાળા 


શ્રી. ખુશાલદાસભાઈને વણુમાગી ડીતિં મળી છે, એમણે 
કદી તે માટે યત્ન કર્ચૌ નથી. આ અતુભવ સર્વે સાચા સેવકે।ને 
થાય છે. જેએ ડીતિની પાછળ પહે છે, તે એક હદે ચડી ત્યાંજ 
અઢી બેસે છે. જે ડીતિની દરકાર ન કરતાં સેવા પાછળ લાગે છે, 
તે જીવનભર ઉન્નતિ કરતા રહે છે, પોતાની તેમ જ સમાજની. આ 
અુજ્ઞાલદાસભાઈતું થયું છે એ આપણુ માટે બોધરૂપ છે. 
શ્રી. છુશાલદાસભાઈ સદૈવ સેવાથે” શતાયુ થાએ. 


કિરોરલાલ ઘ* મશરૃવાળા 


નિષ્કામ ભિક્ષુક ઃ 
દ [પ] 
ટ શ્રી ઉછરંગરાય હેબર 


થી. ખુશાલદાસભાઈ વિષે લખવા બેસું છું ત્યારે હૃદયમાં 
બે જાવ સ્ફૂરે છે. એક ભાવ પોતાના સ્નેહાળ સ્વભાવ અને પાતાના 
મારી સાથેના સંબંધ વિષે લખવા આકષૅ છે અને ખીન્ને તેમતા 
શુજરાતના ઘડતરમાં ફાળા વિષે લખવા પ્રેરે છે. 

શ્રી ણુશાલદાસભાઈ સાથે પ્રથમ હું અમરેલીમાં રેલસંકટ 
વખતે પરિચયમાં આવ્યે. અઢી વર્ષનો એ સંબધ જે ઝડપે 
વિકસી રહ્યૉ છે, એટલી જ ઝડપથી ભાગ્યે જ ખીન્ન કેઈ સાથે છું 
સંબધ ખાંધી શક્યો છું કે વિકસાવી શક્યો છું. 

પણુ ખરેખર તો શ્રી. છુશાલદાસભાઈ પાસેથી મને જે 
વસ્તુ મળી છે, તેની આગળ આ સંબંધની તુક્રના નથી, શ્રી. ખુશાલ- 
દાસભાઈ પાસેથી હું સાત્તિક દાનનું રટસ્થ સમજવા પામ્યે ખું. 
દરેક પ્રવૃત્તિ પાછળનું પ્રેરક તત્ત્ત કંઈક ને કંઈક શવ જ છે. બટુ જ, 
ચેડા લોકસેવક! છે કે જે પોતાની પ્રવૃત્તિ પાછળના પ્રેરક તત્તતું 
પૃથક્કરણુ કરે છે અને તેમાંથી અનિષ્ઠ તત્ત્વોને દર કરવદ પ્રધત્ન 


૧૦ 


કરે છે. શ્રી. ખુશાલદાસભાઈની અસામાન્ય ભિક્ષુક તરીકેની નામના 
પાછળની અસામાન્યતા તેમની વિશાળ લંડોળે! એકઠાં કરવાની 
શક્તિમાં જેટલી સમાચેલી છે, તેના કરતાં પણુ તેમનાં ભિક્ષાવૃત્તિ 
પાછળના ગ્રેરક તત્ત્તમાં મને જેવા મળી છે. 


કેણુ કોના દુઃખ લઈ શકે છે કે કાપી શકે છે ? અંતે તો 
ઈશ્વરકૃપા ઉપર જ અને સાણુસના પોતાના પ્રયત્ન પર જ સુખ- 
દુઃખનો આધાર છે. છતાં પણુ એક માણુસનો ખીન્ા પ્રત્યે પચ 
છે કે તેને ખને તેટલી હેક અને સાંત્તન આપવાં. પહેલી વસ્તુએ 
શ્રી. ણુશાલદાસભાઈમાં અપાર નમ્રતા સીંચી છે. અને ખીજી 
વસ્તુએ તેમને દુઃખી અને પીડિતોના પ્રખર મિત્ર ખનાવ્યા છે. 


પોતાની મર્યાદાના સાચા ખ્યાલે તેમનાં ડગલાં પૃથ્વી ઉપર 
રાખ્યાં છે. અને સાંત્વન આપવાની ઉત્કટ પ્ેરણાએ તેમની પાસે 
અનેક સહાર્યો કરાવ્યાં છે. 

સેવાની સાચી દૃષ્ટિ અને તેની પાછળના સાચા પ્રેરક ખળની 
છાપ તેમની પ્રવૃત્તિઓના આચોજનમાં, તેમના દાતાએ સાથેના 
વહેવારમાં અને ચોજનાની સિદ્ધિએમાં આપસે એઈ શકીએ છીએ. 


પ્રત્યેક સેવાકાર્ય સાથે શ્રી. સુશાલદાશભાઈ પોતે ઊંચે ચઢે 
છે, દાતાઓને ઊચે લાવે છે, અને તેમના સેવાકાર્યના ભોક્તાને 
ઊચે લાવે છે. 

શ્રી, છુશાલદાસભાઈ સાથે દાન લેવા નીકળવું, એ જેટલે 
ગૌરવનો વિષય છે, એટલો જ એક લ્હાવે! છે. દાતાઓને ભાર ન 
લાગે, તેમનામાં ખુશામત કે મહત્વાકાંક્ષાની વિકૃતિ દાખલ ન થાય, 
અને છતાં માનવતામાં રહેલી દાનવૃત્તિ સાચી રીતે પોષાય એની 


૨૧ 


કાળજી રાખીને દાતાઓને પલાળતાં મેં શ્રી. ઝુશાલદાસભાઈ ને જયા 
છે. અને દાતા જે પોતાના ગજા ઉપરાંત ખેંચાતો હેય તોઃ તેને 
વાળતા *ણુ મેં એમને નયા છે. તેજ રીતે લાખોતતી ચોજનાઓ 
વિચારતા અને સાથે!સાથ દાનમાં મળેલ રકમની કેડીએ કોડીનો 
હિસાબ કરતાં પણુ મેં તેમને જયા છે. 


અને છેવટે “સહાય ” એ શખ્દનો વિશાળગાં વિશાળ અર્થ 
કાઢતાં છતાં તેની મર્યાદાઓ ચીવટથી નકકી કરતા શ્રી. ખુશાલદાસ- 
ભાઈ ને મેં નૈયા છે. ક 

શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ આપણા શુજરાતના પ્રથમ કોટીના 
નિષ્કામ ભિક્ષુક પૈકીના એક છે. ગુજરાતની અનેક સેવા પ્રવૃત્તિએ! 
માટે પ્રભુ તેમને દીર્ધાયુષ્ય ખક્ષે એમ સહૃદય માશુ' છું. 


ઉછરંગરાય દૈબર 


૧૨ 


પરગજુ કાયૈકર્તાઃ 
૦ [૬1 


શ્રી. નાતાભાઈ ભટ 


૧૯૧૦-૧૧ના અરસામાં ન્યારે હું દક્ષિણામૂર્તિ સંસ્થાને 
નવીસવી ઊભી કરી રહ્યો હતો તે વખતે એક દિવસ સાંજના મને 
એક જુવાન ભાઈ મળવા આવ્યા. આ ભાઈને હું આળખતે! ન 
હતો. સ્ત. મણ્‌ીરાંકર રત્નજી ભટ્ટે મને તેમની આળખાણુ આપી. 
આ ભાઈ તેકરશનદ્ટાસ ચીતળિયા. એમની પાસેથી મને જાણુવા 
મળ્યું કે કપોળ જ્તાતિના ખે જુવાન અને ભાવનાશાળી ગજ્યુએટો 
અમરેલીમાં એક મોટી બાડિગ સ્કૂલ કાહે છે અને આ ખે જીવાનોના 
મિત્ર તરીકે ભાઈ ટરશનદાસે પોતે એ સ્કૂલનું ગૃહુપતિષદ સ્વીકાર્યુ 
છે. આ બે ભાઈઓ એ એક આપણા ખુશાલદાસ પારેખ અને' 
ખી્ત જગજીવનદાસ નારાયણુદાસ મહેતા. આ રીતે ખુશાલદાસ- 
ભાઈને પહેલ વહેલા મેં ઓળખ્યા તે ભમરેલી કપોળબોડિંગના 
તક ભાવનાશાળી મોવડી તરીકે. * 

હ્યાર પછી તો વર્ષો વીતી ગયાં. જેમ જેમ વષો વહેતાં 
ઝયાં તેમ તેમ શ્રી. સુશાલટાસજભાઈના સંબંધમાં, તેમની પ્રવૃત્તિના 


જ%૩ 


સંબંધમાં મે' ધણું ઘણું સાંભળ્યું. અમરેલી સાટે અને કપોળ જ્ઞાતિ 
માટે તેમણે અનેક કેળવણીની સંસ્થાએ સ્થાપી, અનેક ગરીબ 
કપોળ વિદ્યાર્થીઓને આશરા અપાવ્યો અને ધીમે ધીમે તેમની આ 
પરેષકારી વૃત્તિ કપોળ જ્ઞાતિમાં જ ન અટફતાં વધારે વ્યાપક ખની. 
છતાં એમની પ્રવૃત્તિનું ઉગમસ્થાન મોટે ભાગે કપોળ જ્ઞાતિ રહે છે. 
કપોળ જ્ઞાતિના અનેક આથિક, સામાજિક અંને વ્યવહાર્‌ કોયડાઓ 
તેમતે હાથ ઉકેલાયા હરો અને હજી પણુ ઉકેલાવાના હશે. 

મેં તેમને નૈયા જાશ્યા છે આવા એક ભાવનાશાળી મિત્ર 
તરીકે. એમની સાથે લાંબો વખત રહેવાનું મારે અન્યું નથી. એમને 
ખઅહુ નજીકથી એળખવાતુ સદ્ભાગ્ય મતે મળ્યું નથી. છતાં પણુ 
મેં એમને એક ભાવનાશાળી, પરગછ્ુ કાર્યકર્તા તરી કે એળ'્યા છે. 
એમના જીવનમાં રાજકીય ષક્ષાપક્ષીની આંટીધૂંટીઓ મેં દીડી નથી. 
કોઈ કોઈ વાર તો ચારે તરક્‌ રાજડીય પક્ષોની ધૂછા ઊડતી દેખે ત્યારે 
છાનામાના છટકી ન્તય એવા સેં તેમને રીઠા છે. ગરીબ માણ્સોતતુ 
શલું ઘતું હોય, ડુઃખીઆનાં આંસુ લોવાતાં હોય, ભૂખ્યાને અન્ન 
અપાતું હોય, ગરીબ વિઘાર્થીઓને વિદ્યાદાન મળતું હોય તે 
સુશ્રાલદાસભાઈ હંમેરાં એક પગે ખડા હોય છે એમ મેં ન્નેયું છે. 
આજે ત્યારે તેનો મહોત્સવ ઉજવાય છે ત્યારે મારી આવી સાદી 
અને નાની એ ળખાણુ આ મહોત્સવમાં મૂકીને હું મારી જાતને 
ભાગ્યશાળી માનું છુ. 

નાનાભાઈ ભટ 


૬૪ 


મૂગા સમાજસેવક ૬ 
૦ [૭] 
શ્રી. બળર્વત્તરાચ મહેતા 


શ્રી. ખુશાલદાસ પારેખને છેલ્લાં થોડાં વર્ષોથી હું નણું છું- 
છેલ્લા થોડા માસથી એમનો નજરીકને! પરિચય થવા માંઢ્યો છે. 
તે પહેલાં તો! તેમને ટ્રરથી નયા છે ને દૂરથી તેમની પ્રવૃત્તિથી 
માહિતગાર રહેવા પ્રયત્ન કર્ચો છે. મેં એમને એક મૂગા સમાજ- 
સેવક તરીકે પિછાન્યા છે. સેવાના કોઈ કાર્ય માટે એમને નિમંત્રણુ 
થાય તો તેઓ હંમેશાં તૈયાર જ હોય, ખહુ નાની વયમાંથી એમણે 
સેવાનો મંત્ર સ્વીકાર્ચો જણાય છે અને સેવાની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિ- 
આમાં હમેશાં લીન રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે એમને પ્રસિદ્ધિથી પણુ 
સેં ટૂર રહેલા અનુભવ્યા છે, અને તેથી આ હીરક મહોત્સવ પ્રસંગ 
એમને અડળાવનારા બન્ચે હોવો નઈ એ એમ મારું માનવું છે. 
અમેમની પોતાની કોમની સામાજિક અને સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓમાં 
એમણે અનેક પ્રકારે રસ લીધો છે. અને કોમની સેવા મારફતે 
એમણે યશ પણુ સારો સંપાદન કર્ચ છે. છેલ્લાં છેલ્લાં એમણે સાર્વ- 
જનિક કાર્ચૌમાં વધુ ને વધુ રસ લેવા માંડ્યો છે ને અધે“ વચને 


કૃપ 


સેવાનાં કાર્યો તેએ ઉપાડી લેતા જણાયા છે. ઘણા યુવકોએ ર 
કાચો જેઈ ને સેવાકાચેય માટે પેરણા! એેળવી છે. ગુજરાતમાં જુવા 
પેરણા આપે અને સાચો રાહ ખતાવે તેવી વ્યક્તિએ ગણીગાંડી 
તેમાં શ્રી. શુશાલદાસભાઇનું નામ પણુ શેદશે છે. તેએ ઘણાં ૬ 
સુધી આયુષ્ય ભોગવે, તંદુરસ્ત રહે અને તેમનાં સેવાકાર્યોને કૂ 
ઉત્તશેત્તર વધુ ઊતરે અને તેનો લાભ સૌરાષ્ટ્ર તથા ગુજરાત* 
મજાને મળે એવી મારી શુભેચ્છા છે. એમનાં સેવાકાર્ચોને શેહ 
એવું જ સંગીન અને લોક(િતફ,રી એમનું સમારક થશે એવી આશા 
રાણુ છું, 


બળવંતરાય મહેતા 


૨૬, 


સેવાનાં કાર્યો તેએ ઉપાડી લેતા જાયા છે. ઘણા યુવકોએ એમન 
કાર્યો નઈ ને સેતાકાચેય માટે મ્રેરણા મેળવી છે. ગુજરાતમાં જુવાનોને 
પ્રેરણા આપે અને સાચો રાહુ અતાવે તેવી વ્યક્તિએ! ગણીગાંડી છે. 
તેમાં શ્રી. શુશાલદાસભાઇતું નામ પણુ શોભે છે. તેઓ ઘણાં વર્ષો 
સુધી આયુષ્ય ભોગવે, તંદુરસ્ત રહૈ અને તેમનાં સેવાકા્યોનો ફાલ 
ઉત્તરત્તર વધુ ઊતરે કને તેતે લાભ સૌરાષ્ટ્ર તથા ગુજરાતની 
સજાને મળે એવી મારી શુભેચ્છા છે. એમના સેવાકાયોને શોભે 
એવું જ સંગીન અને લો।કહિતક,રી એમતું સ્મારક થશે એવી આશા 
રાખુ છું. 
બળવંતરાય મહેતા 


શદ 


સાચી મૂલ્યપરીક્ષા : 
૦ [૮1 
ન્યાયમ્તિ થ્રી. સંમળદાસ વિડ્સહેતા દેરા 


શ્રી. સુશાલદાસભાઈ માટે મને ખે ખોલ લખવાનું કહેવામાં 
આવ્યું, ત્યારે ક્ષણ ભર તે! મારા મનમાં એમજ થયું કે માર્‌ : 
મૌન પાશ્ણુ કરડું. પણુ ક્ષણિક મૌનને! ઉપયોગ જે પસ્માર્થી 
સુરુષોએ જનતાની સેવા કરવામાં જીવન ફેંકી દીધું હાય તેનું ચિંતન 
કરવામાં ભાવે છે, એવી પ્રથા છે. 

શ્રી. ખુશાલદાસભાઈએ તેમની સુવાવસ્થામાંથીજ પોતાતું 
૨ વન પોતાના સ્તાતિભાઈએ। ની સેવામાં, સ્ાતિના વિદ્યાર્થીઓને 
શિક્ષણુ અપાવવામાં અને તેમનું જીવન ઉન્ઞત ખનાવવામાં તથા 
પોતાની જન્મભૂમિ અમરેલીની સેવામાં અને ખીજાં અનેક સહાર્યોમાં 
વિતાવી દીધું છે. આમ જીવન ગાળવામાં “કપોળમિત્ર' દ્વારા તેમને 
સદાચે પ્રશંસા મળશે, તેમને માનપત્રો મળશે અથવા જાહેર 
સંસ્થાએ સાથે તેમનું નામ અમર થશે, એવા કૈઈપણુ પારિ- 
તોષિકની તેમણે અપેક્ષા રાખી ન હતી. સહૃદયતા અને નિઃસ્વાર્થ 
સેવાભાવ શેજ એમના જીવનમંત્ર હતા અને છે. તેમના સદ્- 


૧ણ 
અ--ર 


ગુણોનું યશ્રોગાન એમના દ્વાનમાં રેઠવાથી કદાચિત તેમતી ભીષ્મ- 
તાગવૃત્તિમા આપશું ખલેવ પાડીએ  સુગ્વના ગુણગાનનેઃ વિવિધ 
શ્વ રહે છે એક તો જેના આપશું ગુલુગાન ગાઈ એ છીએ તેને 
ગ્રોત્સાહડત આપવાતેઃ ઉરેચ «હે છે શ્રી ખુચાવદાસભાઈને 
શ્રોત્સાહુત આપવાની ક્ટીએ જ૩- પડી નહોતી ખીજે ગધ તો એ 
ઝે શ્રોતાવર્ગને તેવા ગુશકવનથી બોધ મળે, અને સત્યર્ય કરવા 
તર્ટ્ટૂ તેમની વૃત્તિ થાય થ્ ખુશાવદાસભલાઈએ જે મહાન 
નેવાએ અઘાગ પશ્થશ્િમ લ”ને કરી છે, તેથી કોણ અપરિચિત 
છેં? એવી મેવા તિષ્ક્ળ જતી નથી જનતા એવી નચુણી નથી 
જ્નતસમાજ એક ઝવેરી માકક રત્નની મૂવ્યષરીક્ષા કરી શકે છે 
તેની પ્રતીતિ આ પ્રસગે એકડી કરેલી બાદશાટી રકમ ઉપગ્થી થાય 
છેં અનૅ આવા પ્રસગે કરેલા ગુભમાતતેોર અદ બીજો ઉદ્દેશ છે 

મારા &ણિક મૌનમાં છું તો એ#લી જ પ્રાર્થના કરી રહ્યો 
છુંકે થી ખુશાલદાસભાઈતે હતુ પણ જ્નમેવા માટે ઈશ્વર લાબુ 
આશુષ્ય આપે! અને તે સેગા તેમની હમેશની એેવા જેવી નિર 
લિમાની બને નિ ત્વાર્થ કાયમ «હે અને તેમતુ જીવન હસેશને 
માટે આપણને એક આદર્શરૂપ નહે! 

સગળદાસ રંગાઈ 


૬૮ 


પ્રથમ પંક્તિના લોકસેવક ? 
૦ [૯] 
શ્રી. રમળુલાલ વસંતલાલ દેસાઈ 


લે[કસેવક-પ્રજ્યસેવક જેવાં નામે!ચ્ચાર કરતી વખતે આપણી 
નજર આગળ એક ચિત્ર ખડું થાય છે. લોકસેવક એટલે જેની 
જીખીએ વારંવાર વતેમાનપત્રો અને સામવિકે માં આન્યા કરતી 
જય, જેનાં ન્યાખ્યાન સ્થળે સ્થળે ગૂંજતાં હાય અને પ્રત્યેક 
અખખારમાં છપાતાં હેય; જેના સંદેશા ચારે પાસથી માગવામાં 
આવતા હાય અને સુશળધાર વરસાદની માકક તે સંદેશા વેરાતા 
હાય; જેનું સ્તાગત કરવા માટે સ્ટેશને લોકોની ભીડ નામે અતે 
જેને સર્વ સમારંભોના શેોભારૂપ બિચારા સ્વયંસેવકો સલાસી 
આપે; સભાઓમાં જેને ગળે ફૂલહાર પડ્યે જ જાય અને જેની 
જીખીઓ પાડી લેવા કૅમેશાના ખટકારા વાગ્યા જ ડરતા હોય. 

હ્ષાયકને લાયક માન જરૂર મળવું જેઈએ, અને પ્રજા પાસે 
ભાવા સ્નેહદર્શનનાં સાધનો જરૃર હોવાં જેઈ એ. એમાં ખહુ ખોટું 


થાય છે એમ પણુ માનવાની જરૂર નથી-જે આ પ્રથા લોકને અને 
લોકસેવકતે માનની ટેવ પાડતી ન હેય તો! 


શહ 


પ્રજાને સદ્ભાગ્યે એવા પણુ લોકસેવક મળી આવે છે કે 
જેસતું નામ ખહુ નલીતું ન હેય; જેમની છખીએ એકેયવર્તમાન* 
પત્રમાં આવી ન હોય; જેમને ભાપણુ કરવાની જરાય ઈન્તેજાર્‌ી ત 
હોય અને જેમને કૂલફાર કે ગાદીતકિયો તો શું, પણુ સભાની 
ઇેલ્લી હારમાં જગા ષણુ મેળવતાં સુરકેથી પડતી હોય. ખડુ એછા, 
પણુ આવા સેવફે। ગુજરાતને મળ્યા છે ખશા,--અને તેમાં જ 
ગુજરાતનું સાચુ" ગૌરવ છે. ઠક્કર બાપા અંશતઃ હિંદમાં જાણીતા 
ખશ, છવતાંએ સુસાફ્રીએ નીકળ્યા હોય તોઃ ભાગ્ચે કોઈ તેમને 
એ ળમખે ! રવીર્શકર મહારાજની છખીઓ તે હિંદને સ્વરાજ્ય મત્યા 
પછી ગુજરાતી પતે મ્ય અછછી આછી આવવા લાગી છે. “બ્રામોજતિ” 
નામું મારું એક સુસ્તક તેમને મેં અર્પણુ કર્યું યારે મને કોઈ એ 
પૂછેલું કે :-- 

“તમે પણુ કોઈ સછુ બાવાન કૂંટમાં ફસાયા કે શું ? 
ર્વીશંકર મહારાજ એ ફોઈ ખાખી, સાધુ, સંત--અગુક પંથ કે 
માર્ગના ચિદ્ઠ સાથેના હરો એમ તેમને લાગેું ! 

જો ફોઈપણુ માણસને ઓછામાં ઓછા ફૂલહાર થયા હોય તો. 
તૈસ્વર્ગસ્ધ મોતીભાઈ અમીનને. જ્ઞાનની પરબો સ્થાપવાની પૂનભર્યો 
એ ખાખી પુષ્પને કે તાળીએને એળખતેો પણુ ન હતે. 

જુગતરામ દવેનું ઓળખાલુ સરવ, સુંબઈ; અમદવાદતા 
સોહામણા શેડીયાએ કરતાં રાનીપરજના કાળા કુબડા લોકોને વધારે! 

અને પૂતામાં ગુજરાતની સૌરભ વેરતા પેલા પ્રોફેસર ત્રિવેદી? 
માન લેવા કરતાં માત આષવામાં વધારે પ્રવીજુ એ શુજરાતીને 
સુજરાતમાં સ્વર્યસેવકોએ કરી સક્ષામી આપી નથી.-જેડે માતપાત 


૨૩ 


અને કૂલડારથી અળગા રહેલા એ સાચા લોકસેવકોએ જે સેવાએ 
કરી છે તે તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે ઊભા થતા અને ખેસી જતા 
સંખ્યાબંધ લેોકસેવકો કરતાં વધારે સાચી અને વધારે સદ્ધર છે 
એમ હું કું યારે સભાશોભન લોકસેવકેની જરર માદી ચાહું ! 

ખુશાલદાસ પારેખને હું આ એછા જાણીતા, અર્ધજાણીતા, 
છતાં નગદ સેવકોની હારમાં મૂકતો આવ્યા છું. ખુશાલદાસ 
પારેખને ગુજરાતમાં ઘણા નહી જાણુતા હોય. તેમનાં ચિત્રો! સે” 
જેયાં નથી, તેમના ભાષણુની જાહેરાત મે' વાંચી નથી, એમના 
સ્વાગત મણે સામૈયા ચોાજાયા જાણ્યા નથી. અરે, એમણે સુષ્પમાળ. 
પહેરવા માટે કોઈના અધો રૂપીએ પણુ ખર્ચાન્યો નથી, જેકે 
આજ તે પુષ્પમાળ વધારે માંઘી બની ગઈ છે, અને અમલદારની 
ટીકા કરતાં કરતાં અમલદારી પદ ઉપર પહાંચી જતાર નેતાઓ અને 
લેોકસેવકે સુષ્પહારની ઠીક ઠીક ખંડણીએ। ઉઘરાવતા અન્યા છે! 

ખુશાલદાસને હું એ પક્તિના લોકસેવકોમાં મૂકું છું કે જે 
પંક્તિ ઠક્કર ખાપા, રવીશંકર મહારાજ, મોતીભાઈ અસીન, 
જુગતરામભાઈ કે પ્રોફેસર ત્રિવેદી જેવા સેવકોએ શોભાવી છે. 
ઉન્નતિના પાયામાં પૂરાયલી એ આપણી વિભૂતિઓ ! 

સને ૧૯૩૬માં ઘણુ' કરી હું ખશાલટાસને પહેલ વહેલો 
સુંબઈમાં મળ્યો. એક મિત્રે આયહ કર્ચૌ. અને શ્રી. ખુશાલદાસને 
ઘેર હું ગયો. અમસ્તો જ. તે સમચે સને જરાય ખખર નહિ ફે હું 
એક અજાણ્યા લોકસેવકને ઘેર જાઉં છું. તેમના પુત્ર અને ખીજ 
સગાએ પણુ હાજર હતા. એ સુલાકાતમાં એછામાં એણછું ફોઈ 
બોલ્યું હાય, એઇછામાં એણું કોઈ આગળ આવ્યું હોય તે! તે 
શ્રી. ખૃશાલદાસ પારેખ ! 


શ્‌ 


, મને સમાજશાસ્ત્રના રાખ છે. હિંદની કેસોના ઘડતરતો 
ઈતિહાસ જાણુવાની મને જીજ્ઞાસા છે. વાતચીતમાં કપોળ જ્ઞાતિની 
ચર્ચા ચાલી. સુંબઈની આખાદીમાં અગ્રભાગ લેનાર એ કોમ 
એતિહાસિક દૃષ્ટિએ જર્ર ઓળખવા જેવી ખરી--પછી ભલે આજ 
આપણે કોમના ભેદને ભૂંસી નાખવા માગતા હોઈએ, મારી 
જિજ્ઞાસા સેં ત્યાં પ્રગટ કરી. થોડી વાતચીત થઈ, મારા જેવા 
સન્‍્માનશે'ખીત મહેમાનનું સહુએ સન્માન પણુ કર્યુ અને અમે 
છૂટા પડ્યા. 

થોડે દિવસે વડોદરામાં મને કપોળ ત્તાતિને લગતું વિપુલ 
સાહિત્ય મળ્યું અને તે મોકલનાર શ્રી. ખુશાલદાસ પારેખ જ હતા 
ચોડુ સાહિત્ય વાંચ્યું, વાંચ્યું તેમાંથી યોડું જ યાદ રઘયું. ગુજરાતની 
સમાજરચનાનો ઈતિડાસ આલેખવાની આછી ઈચ્છા હતી, છે. 
તેમાં આ ચાહિત્ય ઠીક ઉપયોગી થઈ પડશે એમ માની એ 
સ્રાહિત્ય મેં અભરાઈ ઉપર સૂટયું- ી 

સાત આઠ વર્ષે દં અમરેલી ગયે. સરકારી નોકરી અંગે 
ભારે અમરેલીમાં બે અદી વર્ષ ગાળવાનાં હતાં. અમરેલીના કેંક 
આગેવાનો, સેવકો અને નેતાશાનો મને પરિચય ધવા માંશ્વો. 
એક દિવસ મારા મૈત્રીપરિઘમાં આવતા ડૉ. હરીપ્રસાદ ભટે મને 
ઠઘું કૈ ખૃશાલદાસશાઈ મને મળવા ધારે છે. 

છું મતે પોતાને એટલે મહતો માણુસ પાર્તો હતેઇ, હછ 
પળુ પારતેોઃ હૅ'ઈશે કે હું કોઈ ને પળુ મળવા માટે તૈયાર જ જાઉં 
હું. મેં સુલાકાતની હા પાડી અને ખશાલધામ્ર વિગ્ને દૈટલીક મહિતી 
પળુ મેળવી. એ માહિતીમાંથી મને એક અગન્યની માહિતી મળીઃ 
કાડ્ધિવાડની અનેક પ્રતૃત્તિઓના ગ્ર!ળુ ખુશાલદાસભાઈ હતા! 


શ્ર 


રૃડુને સહુ દેખે, પ્રાણુતે આછ ખવા ખહુ સ્રરકેલ નહીં? 
ખુશાલદ્ટાસભાઈ મતે મળવાને આવ્યા. સતે પહેલાં તો લાગ્યું કે 
કાઠિધાવાડની સામાજિક પ્રવૃત્તિઓના આ અગ્રણી કોઈ છટાદાર 
સુત્સદ્દી સરખા હરે, કોઈ નેતાની માફક સાદાઈની સીમામાં રહીને 
સુંદર દેખાતા છખબીપાત્ર પુરુષ હશે, શ્માંજી નાખવાને આતુર કોઈ 
વાફ્વીર હશે, અગર ઘણાં પૃણ્યકાર્ય કાર્યાનો ભાર માથે લઈ ફરતા 
પર્મનિષ્ઠની છાપ પાડતા કાર્યકર સરખા દેખાતા હશે. 


આને હીડા ત્યારે એમાંતું કાંઈ મળે નહીં! નહીં છટા, નહં 
વાફપટુતા, નહીં સુત્સદ્દીગીરી, કે નહીં નવાં જૂનાં ઢીલાં ટપકાં ! 
ફદાવર દેહ્‌, તદ્દન સાદો પોશાક અને ખને ત્યાં સુધી છુપાઈ રહેવા 
માગતું શરમાળપણું : આટલી છાપ મારા મન ઉપર પડી. 


થોડી વાતચીત થઈ. તેમને હું સુંબઈમાં વર્ષો પહેલાં મળેલો 
એ વાત અને એ તામ વિસ્મૃત થઈ ગચેલાં. જતે જતે તેમ મને 
કહ્યું કે તેમની અને મારી આ ખીજી ઝુલાકાત હુતી. પહેલી સુલાકાત 
સને યાદ ન આવી એટલે તેમણે જ્ઞાતિ ઇતિહાસના મારા રસ વિષે 
તેમજ તેમણે કપાળ સ્તાતિ સંગંધી મને મોકલેલા સાહિત્ય વિષે 
ઈશારે કર્ચેપ. મને એકદમ એ પ્રસંગ અને એ પ્રસંગે તેમને ત્યાંની 
સહિમાનગીર્‌ી યાદ આવ્યાં, અને ત્યાર પછી તો અમે એક અગર 
ખીજી રીતે એકખીજાના સંબંધમાં એટલા આવી ગયા કે હુવે ટુ 
તેમને ભૂલી શકું એમ નથી. 


ખરેખર આ સૌમ્ય સમાજસેવક પહેલી સુલાકાતે ન જ 
સાંભરે! એમના પોતાના વિષે તો! એ કાંઈ ન જ કહે. પોતાનાં 
કાયો વિરે પણુ જરાય ઈશારો ન કરે. છાપ પાડવાની તેમને તલપૂર 


૨૨ 


પણુ આતુરતા નહીં. અને વાતચીતમાં પણુ ચગરાકી ફે દમામ 
લાવવાને જરાય પ્રયત્ન નહીં. 


છતાં આવી સામાન્યતામાં વીંટાઈ રહેલાં ખુશાલદ્ટાસભાઈ 
એક ચૈજ્યુએટ છે, સફળ રિક્ષક હતા, સકળ ધંધાદારી હતા અને 
એ ખધુએ ખાજી ઉપર નાખી વધોથી જનતાની સંગીન સેવામાં 
પડેલા એક પ્રથમ પંક્તિના ગુર્જર સેવક છે એ ખધું સેં પછીથી 
જાણ્યું. કોઈ ગરીબ વિદ્યાર્થી ધન વગર અભ્યાસ કરી શકતે! નથી? 
ખુશ્ઞાલદાસ એને ભણુવાની સગવડ કરી -આપતા જ હોય. વિલાયત 
જઈ નાત કહાડી આવે એવે ચુવક પૈસાના સંકોચથી વિલાયત જઈ. 
શક્તો! નથી ? ખુશાલદાસને તેની ચિંતા. સેને ખબર પણુ ન પટે 
એવી ઢબે ખુશાલદાસ પૈસાની સગવડ કરી તેને વિલાયત મોકલે જ, 
જાતે તો કપોળ છે; પરંતુ એમની સહાય અંત્યજને મળે, નાગરને 
મળે અને પાટીદારને પણુ મળે. એમની સેવાને ન્યાતના વાડા 
નડતા નથી. 

જોઈ સંસ્થા ચલાવવી છેઃ ચાલકોને પ્રથમ વિચાર એ જ આવે 
કે ખુશાલદાસભાઈની સંમતિ એમાં લેવી. ખુશાલદાસભાઈની સંમતિ 
એટલે સર્વાગી સહાય, શાળા ચલાવવી હોય, દવાખળું કહાડવું હોય. 
દર્દીઓ માટે આરામગુટ-સેનીટારિયમ-ઉઘાડવું હાય, વ્યાયામ વર્ગો 
ચલાવવા હોય; જે સારું કામ હોય તેમાં અગ્રણી જેવા જ જાઈ એ, 
તો ખુશ્ાલદાસભાઈ; અગ્રણીમાં નાસ એમતું નડી; ફેલડાર એમને 
ન મળે; કદાચ આગલી ખુરશી ઉપર પણુ એમને બેયાડવારનું 
વિસરાઈ જવાય; એમનું ભાષણુ નર્ટી; અરે મસુખને! આભાર માનવા 
જેવું અલ્પકાર્ય કૈ મહાકાર્ય પણુ તેમનું ન હોથ. છતાં એ આ' 
સમાર્શ અને ચમાર જે ઉરેશ અધે યોને હાય તે ઉદ્દચ બજ્નેતું 
સાક્લ્ય ખુમાવદાસને જ આભારી હાય. 


હુ. 


કાઠિથાવાડ-સૌરાષ્ટ્રની કેટલીક સંસ્થાએ ખુશાલદાસભાઈની 
શ્રણી હુચે ? અને એ અધીએ સંસ્થાએ--જેમાં ખુશાલદાસને 
હાથ હોય તે સર્વ સફળતાપૂર્વક ચાલ્યા જ કરવાની. 

કારણુ? 

અુશાલદાસને પોતાની સેવાનું ણુ સ્વીકારવાની ક્ષણભર પણુ 
કુરસદ નથી. જે સંસ્થા સ્થ્રપાઈ એ સંસ્થા આર્થિક રીતે સદ્ધર 
રહે અને જે ઉદ્દેશથી તે સ્થાપન થઈ હોય તે ઉદ્દેશ ખર આવે એ 
સાટે ખુશાલદાસ સતત દેખરેખ રાખતાજ હેય. તેએ વિલાયત 
કે અમેરિકા ગયા હોય એમ જાણ્યું નથી; પરંતુ દસવાર અમેરિકાની 
સરુસાક્રી જેમાં સમાઈ જાય એટલા ફેરા તેમણે ઝુંબઈ અને 
કાઠિયાવાડ વચ્ચે ખાધા હશે! મહિનામાં એકાદ વાર તો સુંખઈથી 
તેએ સૌરાષ્ટ્રમાં આવે જ આવે. અને આવે ત્યારે એમણે પોતાની 
માનેલી ખધી જ સંસ્થાએ તરક તેમની દૃછિ ફરવાની જ. એમને 
કામનો થાક નહીં, એમને ફરવામાં થાક નહીં. અમરેલી આવે 
અને આપણે પૂછીએ : 

“હુમણાં તો રહેશો તે? 

“નહોં સાહેખ ! સાંજની ગાડીએ હું રાજુલા જાઉં છું. ત્યાંથી 
મહુવા થઈ ભાવનગર રોકાયા વગર છૂટકો નથી. કદાચ ધંધુકા 
અને નવાયુરા પણુ જવું પડે.” 

તેમનાં સતત બ્રમણુ અને સતત પરિકમાઓને અગે હું 
ખુશાલદાસભાઈને પર્ત્રિજક કર્હું છું. સુસાફ્રીનો તેમને ખાસ 
શૈખ નહીંજ હોય, અને ગ્રોખ હોય તોય આજની અને તેમાંચે 
કાઠિયાવાડની ગાડીઓ સુસાકફેરીના ભારેમાં ભારે ચોખીનોનો રેખ 
લુલાવી દે એમ છે. પરંતુ તેમની સુસાક્રી તેમના કાર્યને એક 


સ્પ 


ભાશ્રાસન, ઉત્સાટુ અને સહાય આપે છે; મે!ટા, તવંગર અને 
સુખી માનવીઓને તેએ ગરીખી તરક નજર્‌ ટરવદ પેરે છે. એમની 
અપૂર્વ સાદાઈ; એમની અપૂર્વ શાન્તિ, આશ્ચર્યજનક ખંત અને 
છબી પડાવવાની વૃત્તિ ઉપરનો સંયમ અદ્દભુત છે. 

માટે એ સાચા સમાજસેવક છે. અનેક છબીઓ પડાવી રાજી 
થતા લોકસેવક! વિસરાઈ જરે, ખુશાલદાસ વિસરાય એમ નથી. 

અને એમને વિસારે નાખીએ તેદય જું? ક્યાં કોઈની પાસે 
યાદી રખાવવા ફે સ્મૃતિ જળવાવવા ખુશાલદાસ કશું યે કામ કરે છે? 

આષણે એમને યાદ રાખીએ કે ન શાખીએઃ ખુશાલદાસ 
સટુની સેવા જ ફરવાના છે, એ સેવાનું સાતત્ય શતંજીવી ખને! 

અમલદારી જીવનમાં સલામો લેવાની ટીક ઠીંક ટેવ મતે 
પડી હચે-પડી છે. પરંતુ કદી કદી સાચા પુરુષને, સાચા સેવકને 
છું નિહાછુ છું યારે મારી માલુસાઈ, જેટલી રહી હાથ એટલી, 
તેને સલામ ટરવા મને ચેર છે. 

શ્રી, ખુશાલદાસ કુરજી પારેખને પણુ ઠું હૃદયપૂર્વક, માનશરી 
એક સલામ આપું! 

રમણલાલ વર દેસાઈ 


પુરાતન યુગના ત્રપિ $ 
ક [૬૦] 


અમૃતલાલ દલપતભાઈ રો 


મારો શ્રી. ખુશાલદાસ પારેખ સાથેનો પરિચય ખહુ જૂનો 
નથી, તેમ જ ખટ ગાઢ પણુ નથી. થ્રી. ખુશાલદાસ પારેખનું નામ મેં 
કેળવણીની દિશામાં કાર્ય કરી રહેલા એક સેવક તરીકે સાંભળેલું. 
એમનાં પરિચયમાં આવ્યા પછી એમની ઓળખાણુથી મને એક 
સારા સહૃદયી, સેવાભાવી નસ્ર સન્જતની એળખાણુનો લાભ 
મન્યે છે. 

ગાંધીયુગના મંડાણુ પડેલાંના કાયેકરોમાંના શ્રી. ખુશાલદાસ 
પારેખ એક છે. એમની કાર્યદિશા અને સેવા કપોળ કે।!મ જેવી એક 
નાની સરશવણીમાંથી ઉદ્દભવી છે. શ્રી. ખુશાલદ્ટાસ પારેખ 
વરજીવતદાસ માધવદાસ કેપોળા બેપડિગ સ્ફૂલમાં રહીને અભ્યાસ 
કૅરતા, કપોળ તરીકે જીવતા, કપોળ જામની એક નાનકડી સૃછિ 
સાટે મનોરથો ડરતા અને પોતાના એ મનેરથોની સ્તપ્નટર્શી 
સહેલાતેદ માટે ચાજનાએ ઘડતા. ભુતાં ભણુતાં એમણે ઘણુ 


રહ 


વિભાગ ખની રહે છે. અડચલુભરેલી સુસાક્રીએ ટરીને પણુ 
ખુશાલદાસ તો પોતાનો ઉઠ્દેશ પાર પાડેજ. એમના સરખા 
જસાફર પણુ ચુજ્રાતમાં ખડું થોડા. 
રખે કોઈ એમ માતે કે આ ખૂતી સેવક ન્યાં સેવાની 
આમ પડી કે ત્યાં ધસતો હરે. એક અત્યંત ડાહ્યા સુરુષ તરીટે તેમણે. 
પોતાના શેવાકાર્યની મર્યાદા બાંધી દીધી લાગે છે. રાજદ્વાર મરતે 
પૂરી સહાતુભૂતિ છતાં રાજદ્વારી શ્રોતા વક્તા ન્યાં ધૂણતા હોય 
ત્યાં એમની હાજરી બટ્ટ રેખાય નડી. અમલદારી તંત્રનો પોતાના 
કાર્યમાં ઉપચોગ પણુ કરે અને તેના સારા કામમાં સહાય પણુ આપે. 
અમલદાર એટલે ભૂતપિશ્ચાચ. એને ગાળ, કોરડા અને મરચાંની 
ધૃૂણીજ આપવી જેઈએ એવી કાંઈ તેમની માન્યતા દેખાઈ નડી. 
€નબાવલદલ-સઘન, પક્ષવાદરડિત, સર્વને લાભકારી આરથિક, 
શિક્ષણવિષયક, વૈદીક અને પ્રગતિશીલ ચોજ્નાને જ તેએ પોતાની 
કરી લેવાના, ઊર્મિલ, ધુમ્મસ સરખી, માત્ર ધમાલ કરવા માટે ઊભી 
કરલી ચોજનામાં ખુશાલદાસભાઈને સાથ નેવામાં આવ્યે! નથી. 
અતે રખે દેઈ એમ માને કૈ આ સંગીન સમાજસેવક કોઇ 
વેવલો, ઉપયોગ હોય ત્યારે આગળ કરવા માટે, અને નહીં તો 
પાછળ ટ્ડસેલી દેવા માટે વપરાતો સુરુષ હશે. જરાય એમ નહ. 
ખુશાલદામે ક્યારનું ચે ગંભીર, માનભર્યું સ્થાન મેળવી લીધું છે. 
ખુશાલદાસનું વેબુ કટી કોઈ લોષે જ નહી, અને ખુચાલદાય પ્રશ્નની 
પૂરી તુલના ડર્યા વગર વેલ આપે પળુ નર્હી. ખુશાવદાસ પાસેથી 
પૂરો અને સાચે ન્યાય જ મળમે એમ આખા ઠઃક્યાવાડની 
આરી. હાથી માટે એમસે ઊભી કરેલી સંસ્થાઓમાં લાખોની 
ગળી થઈ ચૂદી છે. માગે એ મળે એ ખુચાલદાસ્નનું વેબ, એની. 


રદ 


માગણી નકારી શકાય નહીં. કારણુ એની માગણીમાં કશુંજ 
ગેરવ્યાજબી ન હોય, કળામાં કોણુ દસ રૂપિયા ભરે, કેણુ સો 
રૂપિયા ભરે, કેણુ હજર ભરે અને કેણુ પચાસ હજાર ભરે એ 
ખુશાલદાસે મહુ જ વ્યાજખી રીતે નક્કી કરી નાખ્યું હોય છે, એની. 
માગણી હુસીને સ્વીકાચે"જ છૂટકે! ખુશાલદાસ ખડું સુંદર હસી 
પણુ શકે છે! જેમણે ખુશાલદાસનું સ્મિત કે હાસ્ય ન નોંધ્યું હાય 
તેમને હું તેની ફરી નોંધ કરવા વિનેતી કરું છું. ધ્યાન ખેંચે એવું 
છૂપું છૂપું કાંઈ તેમના હાસ્યમાં રહેલું છે. જેતું હાસ્ય સુંદર એનું 
હૃઘ્ય પણુ સુંદર જ હાય. 

ખરેજ ખુશાલદાસનું હૃદય સુંદર છે. એ જેમ કળામાં રકમ 
માગી શકે છે તેમ એ ફાળામાં દીલ દીલાવરીથી રકમ પણુ ભરી 
શકે છે. એમની સખાવતો। વિશે તે! વધારે માહિતી કયાંથી. મળે? 
છતાં અમરેલી હાઈસ્કૂલને માટે આપેલી રકમ ખુશાલદાસની 
ઉદ્ારતાનો નમૂનો છે. 

એમને સત્‌કાર્યમાં સુરકેલીઆ નહીં પડી હોય એમ હું 
માનતો નથી. સેવા એ સહેલું કાર્ય નથી. ખુશાલદાસની સફળ 
સેવાએ પાછળ કેટકેટલા કડવા ઘૂંટડા હોવા જ નઈ એ. સુંદર હસી 
શકતા ખુશાલદાસે કરીએ કડવા ઘૂંટડાને આગળ કર્ચ નથી અને 
સુખ કે વાણીમાં કડવાશ આવવા દીધી નથી. આ સંયમ અન્નેડ છે. 
મોટાભાગના લોકસેવકો તો પોતાની કુશળતા, ખીજાઓની નીચતા, 
તેમને માથે આવી પડેલી આક્તો અને સુરકેલીઓનાં ખ્યાનમાંથી 
ઊચા આવતા જ નથી. ખુશાલદાસને એ સંબંધમાં એક પણુ હર્કે 
ઉચ્ચારવાનો હોતે નથી. 

ખુશાલદાસ સહુના મિત્ર છે. નાના; સોટા, ગરીખ, 
તવંગર, સુખી, ડુઃખી--સહુનું એ વિરામસ્થાન છે. ડુઃખીને એ 


ર્‌છ 


કપોળ વિઘાર્થીઓને ભણાવવા માંડ્યા: માત્ર અભ્યાસનું થિક્ષણ 
આપીને નડિં પરન્તુ તેમને તન, મન, ધનની દરેક સડાય કરાવીને, 


એમણે માંડેવા શ્રીગક્ષેશ પોતાનો અભ્યાસ પૂરા થતાં 
અટકી ગયા નહિ, પરન્તુ અભ્યાસ પૂરો થતાં અનેક રીતે વિકસવા 
લાગ્યા. તેમને પોતાતા અતુભવ ઉપરથી સમજાયું કે કેળવણી એ 
કેટલી અગત્યની વસ્તુ છે અને કેળવણી મેળવવી એ સામાન્ય 
માણુમને માટે કેટલી અઘરી વસ્તુ છે. આજીવન તેમણું આ શરત 
જાણે કે લ્વાકારી લીધું. એલએલ. બી. થઈ ને પોતાને માઠે પૈશ્વા 
કમાવાની તેમણે એક દિવસ પણુ ઈચ્છા કરી નથી. એમયે વિદ્યા્થી- 
એને માટે ટહેલ નાખધી શર્‌ કરી. આ ટહેલ હજી ષણુ અવિરત 
ચાલુ છે. આજે શ્રી. ખુશાલદાસ પારેખનાં પરિશ્રમે ધણાં છાતરાલયે!, 
ઘણાં અધ્યાપન મંદિરે, ચિષ્યવૃત્તિનાં લંટોળો અસ્તિત્વમાં છે. 
એમના પ્રયત્ને બે પાંચ દસ નહિ પરન્તુ હજારોની સંખ્યામાં વિઘા 
પ્રાપ્ત કરી જીવનનાં અનેક વહેલામાં ઘણા માણુમે! સરસ છીવન 
રુજારી રહ્યા છે. કપોળ કૈદ્મની છેલ્લાં વીસ વર્ષની પ્રગતિ, કેળવણી, 
ન્તાન અને અંરકારને લીધે ઉદ્ભવતી સરસતા, ઔચિત્ય અને €ક્મીની 
કૃપા માટે શ્રી. ખુશાલદાસની મહેનત હૅભેશાં યાદ કેસે અને કપોળ 
કોમ શ્રી. ખુશાલદદની સદા એગિગ્રણુ રહેશે. 

ગાંધીયુગનાં મંડત્ત પછી આપણાં ઘણાં કાર્યકરાના જીવનતા 
જુ બદલાઈ ગયા. ઘણાં પોતાનાં કાર્યક્ષેત્રો છોડી રેશની રાન્યદ્રારી 
ઉન્નતિ માટે આરંભાયેતા યત્તમાં સૈનિકે અની ગયાં. શ્રી. ખુશાલદાસ 
મ્રકાત્મા ગાંધીજીના લગ્રભત્ર દદેક સિદ્ધાંતો પચાવ્યા છતાં પોતાની 
ગવૃત્તિ પોતાની દિશામાં જ ચાકુ રાખી. એમને સાચા કેળવણીકાર 
કરી શકાય. એમણે ધીરે ધીર સર્ગ બદલ્યે.. આજે થી. ખુચાલદાસ 


૩૦ 


પારેખ માત્ર કપોળ કેમ માટે જ કાર્ય કરતા નથી. એમની પ્રવૃત્તિ 
સાર્વજનિક થઈ ગઈ છે, સર્વદદેશીય ખની ગઈ છે. સૌરાષ્ટ્રને 
શ્રી. ખુશાલદ્દાસની શક્તિઓને! સારા લાભ મળવા લાગ્યો છે. 
શમણે છેલ્લાં પાંચ દસ વર્ષોમાં સૌરાષ્ટ્રની કેળવણી માટે અને 
ઔજા' સામાજિક કાર્ચો માટે લાખે! રૂપીઆ એકઠા કર્યા છે. 

સમન! જીવનની વિસ્તૃત સમિક્ષા ગમન્યત્ર પ્રગટ થઈ છે. 
ને તે શ્રી. ખુશાલદાસ પુરાતન યુગના ત્રષિ જેવા લાગે છે. એમણે 
અહુ વિઘા ભણાવી નથી છતાં એમને મળેલું માસ્તરતું “ ખીરુટ ” 
મેં કહ્યું તેમ એમને ત્રષિ પૂરવાર કરવા માટે પૂરતું છે. જન્મે 
વૈશ્ય હોવા છતાં કર્મે દ્રિજપદ પામેલી શ્રી. ખુશાલદાસની સેવાઓ 
ભાવતી કાલની પ્રજાને ખૂખ જ માર્ગદર્શન આપશે એમાં જરાપણુ 
શંકા નથી, 

શ્રી, ખુશાલદાસ પારેખને! હીરક મહોત્સવ ચોજાચે। છે. 
શ્ઞેમણે જીવનનાં ચોસઠ વર્ષ પૂરાં કર્યાં. હું આ હીરક મહોત્સવને 
સંપૂર્ણ સફળતા ઈચ્છું છું અને શ્રી. ખુશાલદાસ પારેખ હજુ ખીન્તે 
સાઠ વર્ષ પૂર્ડા કરે અને તેમણે કરેલી અને ઉષાડેલી પ્રવૃત્તિને ખૂબ જ 
વેગ મળે અને સરળતા સાંપડે એવી અભ્યર્થના. 

અમૃતલાલ ૬# શેઠ 


૩% 


મહાત્મત્વધારી જીવાત્મા : 
દ [૨૬] 


હિંમતલાલ ગ અંજારિયા 


મનુષ્યમાત્રમા ઈશ્વરી અશ છે “તે રીતે મહાત્મા થવાની 
ચોગ્યતા જ નહિ પણુ સભવનીયતા દરેક જીવાત્મામા છે જ કે 
જાઈ સામર્થ્યસપન્ન જીવાત્મા પોતાના મહાત્મત્વને ખૂબ વિકસાવી. 
શે છે મનુષ્યના જીવનની સૂક્ષ્મ નિરીક્ષા કરતા આપણે સ્વીકારું જ 
નેઈએ કે ભિન્ન ભિન્ન જીવાત્મા અતુક્ળતા, પ્રભુપ્રસાદ ભને અન્ય. 
સાસારિક પરિસ્થિતિને લીધે ન્તુદા જુદા મહાત્મત્લ મગટ કરી શકે 
છે ખધા જ જીવાત્મા જગતમા સર્ધશ્રષ્ઠ સ્થિતિએ પહોચી શકતા 
નથી છતા દરેક ઈશ્વરી. અશ છે દરેકમાં સહાત્મત્ત વિલમી રઘુ. 
હય છે ટૃષ્ટિહાય તો રમ્તે ચાલનારા સામાન્ય માણુસે(સાથી 
પણુ મહાત્માઆમા માલૂમ પડતા ઘણા ઘણા ગુણે! આપણે નઈ 
શકીએ છીએ 

શ્રી ખુશાલદાસ એક અતિ સાધારણ, હિન્દના તેત્રીશ. 
કરાડમાના એડ, જગતને અન્તાત, અને મમમ દેશના મોર કામે 
જેનાથી અત્યત ટ્ર જ નહે એવા, પારસીઓ જેને “અદના” 


૩૨ 


કહે છે, તેવા એક અદના આદમી હોવા છતાં, તે જીવાત્મામાં 
મહાત્મત્વના કેટલા કેટલા અંશે! ચૂપચાપ વસી રહ્યા છે તે, તેમના 
સંબંધમાં આવનારામાંથી ઘણાના ન્તણુવામાં આવેલું હોયું જ 
જેઈએ. આ લેખકને તેમને! પરિચય વીસ પચ્ચીસ વર્ષોથી હોવા 
છતાં તેમની સાથે નિકટતા કેળવવાના તો પ્રસંગો મળેલા નહિ, 
એટલે તેમના જીવનને અને તેમના હૃદયના ગુલ્ાને યથાયોગ્ય 
આલ્ેખવા જેટલી અનુકૂળતા નથી. માત્ર બે ત્રણુ દિવસ સાથે 
રહેવાનો પ્રસંગ જિંદગીમાં એક વાર જ મળેલે.. અને તેટલી 
અનુકૂળતા મળ્યા છતાં લેખકની શકિત એવી નથી કે તે પ્રસંગને 
યથાચોગ્ય રીતે તાટૃશતાથી ચીતરી શકે. છતાં એટલું તો અવશ્ય 
કહી શકાય કે તે જીવાત્મામાં “સ્વને સ્ધાત હોય તેના કરતાં 
“ પરને અનેકગણુ' મોટું સ્થાન છે. તેમણું જીવનના પ્રારંભથી જ 
સ્તર? તો-પોતાનેો વિચાર કર્યો હોય, તો તે એટલા જ કારણુસર 
કે પોતે “પર *ની સેવામાં વધારેમાં વધારે ઉપયોગી કેમ થઈ” શકે? 
વિઘાર્થીજીવનમાં, ખી.એ. થયા પછી ચિક્ષક તરીકેના જીવનમાં 
અને પછી તો વિધાર્થીઓને અનુકૂળતા કરી આપવાના પ્રયત્નમાં 
વિદ્યાર્થીઓને ઉત્સાહુ આપી, ઉસ્ચ જીવનની મહાત્ત્વાકાંક્ષા બના- 
વવામાં, છીવનના ધ્યેયો! દર્શાવવામાં અને જીવનના આશી તરક્‌ 
દોરવામાં, જીવનની એકે એક હાણુનો તેમણે જે સદુપયોગ કર્ચ 
છે તેની યથાયોગ્ય ષિછાન તો નિકટ સંબંધમાં આવેલ વ્યક્તિ જ 
આપી શકે. આ લેખકના જેવી ટૂરસ્થ વ્યક્તિ તો તેમના જીવનની 

એકાગ્રતા, સફળતા અને સુંદરતા તરફ માત્ર અંગુક્ધિ # 

ખતાવી શહે. 

કામની ધગશ, પરિણામનો લોભ, સત્પ્રવૃત્તિ મારે અતીવ 
આગ્રહ અને વિષ્તાથી નીડર રહી વિષ્નાને ખસેડી નાખવાની 


૩૩ 


જીરસાભરી તત્પરતા હોવા છતાં શ્રી, ખુશાલદાસની શાંતિ, તેમની 
હેસસુખી મુદ્રા, તેમનું ગંભીર ગૌરવ અને તેમની જયૈક દૃછિ એટલાં 
પ્રમાણુસર છે કે તેમના સ્ુખમાંથી કોઈપણુ વ્યક્તિ . માટે કદી 
પણુ અસતોષનો, નિરાશાનો ફે ઉદાસીનતાના એક હુરક્‌ પણુ આ 
લેખકે કદીય સાંભળેલો હોય એવું યાદ નથી. ૧૯૨૬માં જાક્રા- 
બાદમાં એફ નિશાળ શરૂ કરવાના પ્રયાસ વખતે, ત્યાંની વસતિમાંથી 
એકાદ ભાગનો ઉત્સાહ મંદ જણાતો હતો. કોઈ ફોઇ વ્યક્તિ તો 
નવી નિશાળ ઉધાડવાથી જની નિશાળને ધકકો લાગરો એવી 
પાસ્તી ધરાવતી હુલી) શ્રી. ખુશાલદાસ અને તેમના સહુફારીઓનો 
નિશ્ચય જૂની નિશાળને! હરેક રીતે ઉદ્ધાર સાધીનેજ નવી ગ્રવૃત્તિ 
શરૂ કશવાનો હતો, છતાં સચજટ્ેર, મતફેર, પવેયફરેર અ 
સ્વભાવક્ેરને લીધે આવી પ્રવૃત્તિઓમાં કાંઈ ટૉંઈ અણુગમતી 
વીત્રતાન સંચાર થાય એ સ્વાભાવિક હોવાથી, તેવી વ્થિતિની શકા 
થતાં, તે ખધી બાખતોનો ઘણીજ કુશળતાથી સામનો કરી, કોઈ 
પણુ નારાજ કે નિરાશ થવાનું કારણુ નજ મળે તેવી સાવચેતી 
ફાખીને, શ્રી. ખુશાલદાસ તથા સ્વ. પુરશેન્તમદાસ ગોરડીઆ અ 
તેમની સાથેના ખધા કાર્યકરાએ જે સુંદર અને સક [નકાલ 
કચૌ હતો તે માટે ખધાજ કાર્યકર્તા અવશ્ય માનતે પાત્ર હેલ 
છતાં તે ખધાના મૂળમાં તો શ્રી. સુશાલદાસની નિસ્પૃહ કાય- 
પશયણુતઇ, સ્વજ્નહિતની ઊંડી ચિતા, સમભાવી અને સંતેષપ્રદ 
સ્વભાવ અને આત્મવિલોપનવાળી ઊચી મનેદશાજ હુતાં, એમ 
આ લેખક પણુ તે વખતે માની રહ્યૉ હતો. જાક્રાબાદમાં આ 
પ્રવૃત્તિને પરિણામે એક સુંદર હાઈસ્કૂલ સ્થષાઈ અને વર્ષી થયાં 
ઉચ્ચ સરકારનો! યશ, તે સ્કૂલ, તેની વ્યવસ્થાપક સમિતિ અને 
એકંદરે નક્રાખાદની પ્રજનન મેળવી શકયાં છે એ હુવે તો સર્વ 
તરફથી એકમતે સ્વીકારાતી વસ્તુસ્થિતિ છે. 


૩૪ 


શ્રી. ગોવર્ધનરામ ત્રિપાટીએ જીવનની શરૂઆતથી જ, 
પ્વોતાને માટે કેટલાંક આચાર સૂસ્નો--રિ॥ાંલ્ડ ૦ €૦૧તંપ૮ઇ” 
--તૈયાર કરી રાખ્યા હતાં. તેમાંનું એક એવું હતું કે :- 

ધ્ર્ણા, 18111), ૦૮૦૫૧૫૪........ છદ 1"80૯1"5૯ 
ર્ત દાડ 1દ 11020૦૯૬1૮૯,” 

એટલે કે ગવર્ધનરામે પોતે, પહેલાં “સ્ત”તો વિચાર 
કરવો, પછી કુટુંબનો, અને ષછી દેશને--પણુ ઉપયોગિતા સાટે 
તે કમ ઊંધો સમજવો; એટલે પહેલામાં પહેલું સ્થાન દેશનું, પછી 
ઝુટુંમઃઅને પછી પોતાની જાતનું ગણવું. 

દરેક પ્રવૃત્તિ વખતે, જીવનની દરેક ક્ષણુમાં, આ કમ 
ગ્રમાણે વર્તન કરનારા કેટલા નીકળશો ? 

ગોવર્ધનરામે પોતે તો તે પ્રમાણે કર્યું હતું એ તેમના 
જીવનના પરિચિત ગૃહસ્થો સાક્ષી પૂરશે જ. 

શ્રી. ખુશાલદાસે આ સૂત્ર, કદાચ વગર જાણ્યે, પાળ્યું હતું 
અમેવું વિચારતાં, તેમના મિત્રોને અને પ્રશંસકોસે અવશ્ય આનંદ 
અને સંતોષ થવો જેઈ એ. 

આ સૂત્રમાં જ્ઞાતિને સ્થાન નથી. અને ગાંધીજીના હિન્દમાં 
જ્ઞાતિ તો માત્ર નામનીજ ખની જવી જનેઈએ-નાખૃદ ન થાય ત્યાં 
સુધી નામાવશેષ જ રહેવી નઈએ, એ અધા હિન્ટીઓએ સમજી 
લેડું નેઈએ. ગોવર્ધનરામે તો તે ભવિષ્ય સમજી લીધું હતું. 

શ્રી, ખુશ્ાલદાસે કપોળ-સાતિ માટેજ ઘણીખરી પ્રવૃત્તિ 
કરી છે એવું નત કોઈ માનતું હોય, અને તે માન્યતા આપણે ગમે 
સૈટલી ખરી ગણીએ, તેોપશુ આ લેખક તે! એવે! મત ધરાવે છે 


કપ 


કે શ્રી ખુશાલદાસ જ્તાતિમા ટ્દાચ ન પણુ માનતા હેોથ તેમણે 
કપોળ ભાઈઓની ખાતર જે પ્રવૃત્તિ કરી તે જ્ઞાતિ તરીકે નહિં, 
પણ કપોળભાઈએ તેમના પહેલા ઝુટુબી, એનલે કુટુબ માટે જ 
તેમની પ્રવૃત્તિ કહેવાય તેમતુ કુટુબ જ એટલુ મોઢુ, કૅટુમ 
ભાવના એટલી વિસ્તૃત કે દશબાર પેટી સુધી પણુ તે લાગણી 
પહોચી શકી આર્યકુળામા સાત પેઢી સુધી તો સૂતક પણુ બાવે 
છે, અને મૂછ સુગ્ષ આડે દશ પેઢીએ કે વધારે લાગી પૅદીએ 
થચે! હાય તોય, મ્નાન અવન્કધારી ખધાને જ આવે છે આ 
વસ્તુમ્વિતિ સિદ્ધ કરે છે કે જ્ઞાતિ તો! માત્ર મે!ટુ, વિશાળુ કુટુબ જ 
છે અને દ્રેષભાવ કે ઊંચનીચ ભાવ, જે પાધ્ળથી પેમારવામા 
આગ્ચા છેતેન ગખવામા આવે તો દરેક સાતિ એ એક મોડુ 
કુઠુબજ છે થ્રી ખુશાલદાસે આ પ્રમાણે શ્રી ગોવર્ધતગમના 
શુત્રતુ પાવન કરી, “્વ'ના કગ્તા ઉપચોગિતામા કુદુબને આગળ 
ગથ્યુ છે એ ન્વીકારવુ જ નતેઈએ અને દરેક કુટુમ્બ “દેશ'ની 
પ્રગતિમાં કાન્ણુઝપ ખતે છે જ-દરેકે દરેક કુદ્ુભ પોતાનુ સાચુ 
હિત સમજી, સત્પ્રવૃત્તિમા, શુભવૃત્તિથી મડ્યુ *્હે તો અવશત 
આખા દેશતુ કિત થાય જ 

હમણા! હમણા તો દેશ ફે જ્ઞાતિને! કે કુટુબનો--આપણી 
આાર્યમાન્યતા પ્રમાણે વિમ્તૃત કુટુમ્બનો--કોઈ ખ્યાવ રખે કરતું 
નવી ૬૨ક વ્યક્તિ “ન્વ? નો અને સુત્રપુત્રીએના મ્વમય સાઢ-! 
કુટુબનો જ વિચા: કર્યા કરે છે અને તેને પન્તિ।મે નનનથોની 
પરપરામાં સડોવાયા, હૂખ્યા ઠર છે પરદેથી સરદાર હતી ત્યારે 
તો. આપણુને પામ્તી હતી કે રેશની દરકાર આપણા ડાઘની વાત 
નથી એ-લે દેશને વિસરી આપણે ત્તાતિના વાગ માં સુરાઈ રકા 


૩૬ 


હુતા. હુવે સમય ફ્‌ચો છે, સ્વરાજ્ય મેળવી ધતભાગ્ય થયા છીએ. 
હવે તો આપણે આપણા સર્વ સમારંભે!માં આપણા! જીવનની એકે 
એક ક્ષણુમાં ષહેલાં તો આપણું દેશનો જ વિચાર ડરવા જેઈ એ 
અને ગોવર્ધનરામ જેવા મહાત્માએ સમજાવેલા અને સ્વીકારેલ 
સૂત્ર પ્રમાણે આપણે દેશને પહેલું જ સ્થાન આપવું નેઈ એ. 
શ્રી. ખુશાલદાસે પણુ કુટુંખદ્વારા દેશની સેવા નથી બજાવી એમ કેઈ 
કહી શકશે ? તેમના જેવો નાનામાં નાનો જીવાત્મા પણુ--મહાત્મત્તના 
તેજથી ભરેલો--નાનામાં તાને! તારો પણુ ચિરકાળ ઝળહળ્યા કરી 
ભવિષ્યની પ્રજાને ચેતવતે। શેડ એ પ્રાર્થનામાં તેમન! શ્ર્વ પ્રર્શસફે 
ભળશેજ એવી ખાતરી છે. 


'હંમતલાલ ગ# અંજારિયા 


૩૭ 


સૌજન્યશાળી વ્યક્તિ $ 
જે [૨૨] 
શ્રી. રામનારાચન્‌ વિ. પાઠક 


શ્રી ખુશાલદાસભાઈ ને હું અહિં સુંભઈમાં કૉલેજમાં અભ્યાસ 

કરતો, હતો ત્યારથી ઓળખું છું. એમને પ્રથમ પરિચય મારા 
સમવયરક મિત્ર સદ્ગત ડૉ" વિઠુલરાય ભટ્ટના મોટાભાઈ સદગત 
વિશ્વનાથ ભટ્ટની મારફત થચેલો. આ ભટ્ટ કુટુંબ સૂળ અમરેલીનું 
નિવાસી, એ રીતે તેમને શ્રી. ખુશાલદાસશાઈ સાથે નાનપણુથી 
પરિચય. એમને પ્રથમ મળ્યો, ત્યારથી જ એક સૌજન્યશાળી વ્યક્તિ 
તરીકેની મારા મન પર તેમની છાષ પડી છે. તે સધથે એ સારી. 
[ઠે આનંદી સ્વભાવના હુતા. એવી પણુ મારા મન પર તે વખતની 
છપ છે, જે સ્વભાવાંશ કદાચ તેમના અત્યંત વ્યવસાયી જીવનમાં 
હંકાઈ ગચે! હરે, અને કદાચ જૂના મિત્રોના અભાવે એને પ્રકટ 
ચવાની તક પણુ હવે એછી થઈ હચે. પણુ હજુ પણુ આટલા 
વ્યવસાયમાં તેમને ટકાવી રાખનાર, થાક ઉતારનાર એ જ સ્વજાવાંશા 
છે એમ હું માતું છું. એટલું જ નહિ, ટ એમને! સમવયસ્ક નહિ 
છતાં, મારી સાથેના જૂના સંબંધના સહચારી સંસ્કારોથી, એ 


ઝે 


એમનો આનંદી સ્વભાવ મારી સાથીના પ્રસંગોમાં પણુ સ્વાભાવિક 
રીતે વ્યક્ત થઈ આવે છે, એમ હું નેઉં છું. 
કેળવણીના વિસ્તાર પ્રચાર માટે તેમને ઘણી લાગણી છે, 
અને તે તો તેએ હુજુ પણુ માસ્તરને નામે ઓળખાય છે તે 
ઉપરથી જણાઈ આવે છે. તેમણે લાખે! રૂપિયાનાં નાતતાં ફૂડોની 
વ્યવસ્ધા કરી છે, અને લાખોનાં ટૂંડો ઉઘરાવી આપેલાં છે; પણુ 
. એમની પ્રવૃત્તિ નાતતાં ટ્રસ્ટો તરક વળી એ તે માત્ર એક એમના 
જીત્રનનો અકસ્માત છે. સાર્વજનિક કામોનાં પણુ ઘણાં કાચો એમના 
જમા પાસામાં ખતાવી શકાય તેમ છે. એમતું હૃદય દેશેન્નત્તિ તરક્‌ 
છે. તેએ મહાત્માજીના એક ભક્ત છે, અને જ્યાંજ્યાં એ સેવા 
આપી શકે ત્યાં ત્યાં અવશ્ય ઊભા રહૅ એવા છે. 
આખા દેશ પાસે હુવે નાતનાં ક્ડોતે સાર્વજનિક કે સર્વ હિન્ડુ- 
હિતકારી કરવાને! પ્રશ્ન આવીને ઊભે! છે ત્યારે એમની દેશભાવના, 
એમની ઉદારતા, એમની વ્યવહારકુશળતા એમને કોઈ ઉદાર 
વ્યવહારુ તોડ જરૂર બતાવશે. અને ત્યારે એમની ઉદાસ્ટૃદયી 
નાત એમની સાથે ઊભી રહી હિંદના સામાજિક સુધારાનું આ પગલું 
ભરવામાં કોઈની પાછળ નહિ હોય, બલ્કે પડેલ કરશે, એવી 
મને શ્રદ્ધા છે. 
રામનારાયણ વિ, પાઠક 


૪ 
1ર 


મીઠી માના મીઠા રીકરા?$ 
9 [૬૩] 


ભપ્તકવિ શ્રી. દુલાભાઈ કાગ 


શ્રી, ખુશાલદાસભાઈ માટે મારે શું લખવું ? શ્રી. ક્વુભાઈ 
લહૅરીને એમના પ્રસંગો સાંભળવા મજાદર તેડાવ્યા, મારી 
તબિયત નરમ હતી, તેણે એક પછી એક પ્રસંગ કહ્યા. એમાં 
ક્યાએ મારી કલમનું નનેર ન ચાલ્યું, શ્રી. ખુશાલદાસભાઈની 
અદ્ભુત સેવાઓ, જેવી કે નિશાળો, બાડિ ગો, ધર્મશાળાઓ, વાવે, 
દવાખાનાંઓએ, ગૌશાળાએ વગેરેએ મારી કલમને વાને! ન 
ચડાવ્યો. એમનાં પ્રસંગની ખધી વાતો સાંભળતાં સાંભળતાં એક 
મંત્ર મારે હાથ પડી ગચ. મંત્ર નાનો હોય છે, એની કરામત મોટી 
હાય છે. એ મંત્ર મીડી-મા. 

શ્રી. ખુશાકદાસભાઈનાં માતાજીતું નામ છે મીડીબાઈ. એ 
નામ સાંભળી હૃદય સરોવરમાંથી કવિતાજળ સરણું પાડી બહાર 
આવ્યું. કેટલું નાનું નામ. પિતા જુર) માતા મીઠી, જેમ 
પૂ. ગાંધીજીતા પિતા ડુખાગાંધી માતા ચુતળી. નામ પાડવામાં 
પણુ કેટલી સાદાઈ છતાં ગૅભીરતા ! અસલી કેઈઈ વશ્તુપર ટાપટીપ 


૪૦ 


ચડાવવામાં ન આવે, અત્યારે તો નામ હોય ર્સિકેન્દ્રચદ્ર 
અને ખાઈતું નામ હેય કૅમલવદનસુખસદનકુમારી બ. 
રસિકભાઈમાં એક પણુ રસને! છાંટો ન હોય અને ખાઈ વેસીલેનની 
આઢલી ચોપડીને ખલાસ કરે છતાં મોહું રાખ ચોપડેલ જેવું ન 
મદે. ડહેવાની મતલખ એજ કે એ બે અક્ષરનું નામ આખી 
ડ્ુનિયામાં મીઠામાં મીઠું અને એ જ સીડીમાના દીકરા થ્રી. ખુશાલ- 
દ્વાસભાઈએાં કેટલી મીઠાશનેો વારસો ઊતચો હોય, એ ઊતરે એમાં 
નવાઈ ન કહેવાય. એટલે આ કાવ્ય માતા નામ પરજ લખાયું છે. 
સિવાય દસ દ્હાામાં શ્રી. ષુશાલદાસભાઈમાં કેટલા ગુણુ છે અને 
કેટલા અવચુણુ નથી એ લખાયું છે. મારે થ્રી. ખુશાલદાસભાઈ ને 
ખહુ થોડે પરિચય છે, છતાં “ આદટમીફા તોલ એક બોલમાં 
'પીછાનીએ?' એ રીતે થોડાજ પ્રસંગે એકખીન્ત વિશેષ 
નજદીક પહોંચી ગયા છીએ. ઈશ્ચર-પર્વત-સસુદ્ર-નદી-જંગલ વગેરે 
શાથે આપણે થોડો પરિચય હોય છતાં એના ગુણની આપણુને 
જાણુ થઈ જાય છે; તેમ થ્રી. ખુશાલદાસભાઈને। છેલ્લો પરિચય 
સં. ૨૦૦૧માં અમો! ચારણુ બાડિના ફાળા માટે માગવા સુંખઈ 
ગચેલા ત્યારે થયે, એમના વિષે એમ સાંભળેલું કે કોઈ માગવાવાળે 
નિશશ થયો હોય ત્યારે એને આંગણું જાય. કારણુ કે કપોળ- 
સ્ઞાતિરૂપી તિત્નેરીની ચાવીનું સુંદર બિરદ એને પ્રાપ્ત ધયું છે. એ 
ભાંગ્યાતા ભેર્‌ ₹ ગોપીચંદને ગેર. 

મુંબઈમાં એક વખત એક મેળાવડામાં તેઓ અમને મળી' 
ગયા. અમે ખોડિગ ફાળાની વાત કરી કે અમારે ચારણુનાં છેરૂં 
વાસ્તે એક લાખ રૂપિયા જેઈએ છીએ. ત્યારે એણે ટુર્ષ અને વિસ્મય 
સિવાય ઠાચે મ્હાંએ કહેલું કે તમા તમારી રીતે માગો છે તે 


૪૧ 


ખરખર છે, એમાં ઊણુપ રહે તે! સો સો આપનારા સો ખસે! 
ગોતી આપીશ. તમે! નિરાથ ન થરો. સને તો થોડી થોડી રકમ 
માગતાં આવડે છે. એ પછી તે! ભાવનગર વગેરે સ્થળોએ 
ખૂખખૂબ મળવાનું ઘયું. એકખીજા વિચેષ સંપર્કમાં આવ્યા. 
એમને વધાર નાણુવાનો મને પણુ વખત મળ્યો. જ્યાં સુધી 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈને મેં ત્તહ્યા છે, ત્યાં સુધી એનામાં બે ચુણ! 
એવા જેયા છે કે એને હું કરી વિસરી શકીશ નહિં. એક તો 
આજે ના પાડનારતે ત્યાં ડાલે માગવા જવું અને બીજું સાર્રુ 
અતે નરઝું બેઉ વિસરી જઈ એકેય કર્મના ધણી ન થવું. 

એ શુણુ મહાપુરુષમાં જ હોય છે. આ પ્રસંગે મારા અને 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈના સબંધને જણી-જેઈ કેટલાએક કપોળ- 
ભાઈએ તરક્થી મને પણુ કહેવામાં આવ્યું કે આવા કપાળ 
જ્ઞાતિમાં અનોડ અને પ્રથમ સુપ્રસંગમાં મારાં બે વેણ હોય તેદ 
ઠીક, ઈશ્વરતા--સહાપુરુષોના યચોગાનમાં વાણી વહે તોએ પન્ય 
વાણી છે. એગલે આ પ્રસંગે એ મહામાગણ વીરવેશ્યરાજ 
શ્રી. ખુશાલદાસશાઈને મારા બે બાલ અર્પણ કરું છું. 

પ્રસંગોને આલેખવાની કવિએ પર ફરજ છે. તો આ તો 
એક અપૂવ પ્રસંગ, વળી સ્નેહી જનનું સન્માન જેઈ કોનો 
હૃદયરૃપી મોરલો ન ટ્ટદી ઊઠે! પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પાસે અંતે 
યાચના કરું કે કપોળ કોમમાં આવા અનેક ખુચાલદાસે।! જન્મે 
અને અમારે એના પ્રસંગોમાં અનેક કાવ્યો! લખતાં પડે. 


૪૨ 


સીઠી સાની વેલડી 
(ગરવાને ગાળે રૂખરીએ। જળુંબીએ--એ રાહ હીંચ) 


મીઠામાં મીડી ૨ 
મીઠી વેલડીએ 
સીઠામાં મીઠા ૨ 
તેથી મીઠાં કાંઈ 
એથી એ મીઠાં ૨ 
પરૃમાર્થનારણુમાં 
મીઠામાં મીટી ૨ 
એથી મીઠો એક 
ગ્રથીએ સીઠો રે 
તેથી મીદું મીઠી 
મીઠામાં મીઠાં રે 
એથી મીડી કાંઈ 
તેથી એ મીડી રે 
એ છે કાયમ 
મીક્ષમાં મીઠું ૨ 
એથી મીઠું ગળી 
એથી એ મીઠું ૨ 
એથી મીઠું દીન 
શીદામાં મીઠો ૨ 
સ્રેથી મીઠાં એનાં 
કાગ ઝ%ૈ રૂળિયાં 
કાયમ મીડી, 


સીટી માની વેલડી. 


આવ્યાં મીઠાં ફળ ને. રેક 


સમાનવખોળીઆં 
ભકતી કેરા ભાવશે. 
પરને માગવાં 

ખેલે દાવજે. 

સોરઠ ભોમકા 
અમરેલીને શેઠ નને 
કુરછીનો ઓરડો 
માનું પેટને. 
પૂજન જ્તાતિનાં 
જાતિ કેરી સેવ ને. 
સેવા મૌનની 
મર્યલેોકના દેવ ને. 
લેવું આપવા 

જાવું અપમાન «તે 
હુસવું દુઃખમાં 
દરિદ્રોતું ધ્યાન જે. 
પિતા કુરજી 

હૃદય ને સુખ ને. 
ક્ળ ન્યાં ખૃશાલનાં 
સીડી માની કુખ જે. 


૪૩ 


૧ મીઠા. 


૨ શીઠા. 


૩ સીઠા. 


૪ મીઠા. 


પ મીઠા. 


“બુશ ખુડા સદા ખુશાલ? 


વેર નહિ વિસ્મય નહિં; 
ઉર અંગે નિર્ષક્ષતા 
કલેશ નહિ, નહિ કરતા 
દ્રેષ નહિ, ફુરમન મહિ, 
દંભ નહિ, દીનતા નહિ, 
દગો નહિ, નહિ ડુષ્ટતા 


[નીચેના પાંચ રાહામાં એકવિશ અવચુણુ એમનામાં નથી એ ભાવ છે. ] 


નહિ કોધ નહિ કાલ 

ખુશ ખુચ સદા ખુશાલ. વૃ 
પરમારથની ઢાલ 

ખુશ ખુશ સદા ખુશાલ. 
નહિ આંખ ઢદિ લાલ 
ખુશ ખુશ સદા ખુશાલ. ૩ 


શકર 


આળસ નહિ નહિ અધીરતા નહિ ખટપટનેો ખ્યાલ 


અહેકાર અગે નહિ, 


ખુશ ખુશ સદ્દા છુશાલ. ૪ 


નહિ નિરાશા હૃદયમાં નહિ બે દીલનો તાલ 
નહિનાસ્તિક્તાનસમર્હીં: ખુચ ખુશ સદા ખુશાલ, પ 


[નીચેના દુહામાં 
સંપ અને સહૃદયતા 
સતસંગી સક્બાધીએ 
ભક્તિવંત ભડવીર વળી 
લોભી આગળથી લીએ 
માગણુ ખનીએ! વાણિયો 
માથા માગણુહાર એ 
દિવા અજવાળાં ડરે 
કપોળ રાતિ અજવાળવા 
વીર વૈશ્યની જ્તાતિમાં 
કાગ કહે આ રેશમાં 


મજાદર, તા. ૨૨-૧૧-૪૮ 


દસ ગુણુવર્ણુન છે.] 

સૌમ્ય કુરજી-લાલ 

ખુશ ખુશ સદા ખુશાલ, દ 
સનમે[ટે મહુ ભાલ 

ખુશ ખુશ સદા ખુશાલ, છ 
પરહિત કારણુ હાલ 

ખુશ ખુશ સદા છુશાલ” ૮ 
નિજધર ફરે નિહાલ 

તું માટી ખન્યો મશાલ, હ 


સુખી રહો સહુખાળ 
જન્મો ધણુ ખુશાલ ૧૦ 
--દુલા કાગ 


ઝૂ 
૪૪ 


આજીવન સેવાધારી ? 
૭ [૧૪1 


રેડથ્રી ગોરધનદાસ ભરાવપ્તદાસડ નરેપ્ત્તસદાસ. 


શ્રી. ણુશાલદાસભાઈ વર્ષોથી સેૅવાધર્મ સ્વીકારી આપણા 
સમાજની અનેકવિધ સેવા કરતા રહ્યા છે. કેળવણીના વિકાસાથે* 
અહેોરત્ર જહેમત ઊઠાવી “ ભિક્ષાંદેડિ” કરી આપણા સમાજના 
નવજીવનમાં તેમણે પ્રાણુ પૂર્યા છે. સામાજિક જીવનમાં અનેકના 
મિત્ર અને સેવક અની તેમણે અનેકવિધ ઉપયોગી મદદ કરી. 
સેવાના સાચો આદરી મૂર્તિમંત કચ છે. તેમનાં આજીવન સેવાકાર્ય 
મણે આપણે તેમને જેટલો આભાર માનીએ તેટલે એછે છે, 
પ્રભુ તેમને આવા વિશેષ સેવાકાર્યો કરવા લાંખુ આયુષ્ય અને 
શક્તિ આપે! | તેવી સર્વ કોઈની પ્રાધૈતામાં હું સારો નસર સૂર 
સુરાું છું અને વાંછું છું કે આવા સેવાજીત્રનમાંથી આપણી આજની 
અને આવતી કાલની પ્રન્તને પ્રજુ એકાદ ચિનગારી આપો | 


ગોરધનદાસ ભગવાનદાસ નરોત્તમદાસ 


ઝૈ 
૪૫ 


શ્રી. ખુશાલદાસ-એક સક્રિય સંસ્થા $ 
ક [૨૫1 


થી. ડો. જવરાજ મહેતા 


સને ૧૯૦૪ ના જાન્યુઆરી માસમાં સુંબઈની રોઠ વરજીવન- 
દાસ માધવદાસ કપોળ બોડિકો સ્કૂલમાં છું દાખલ થયો ત્યારથી 
ભાઈ ખુશાલદાસને જતણું છું, એ બોડિડામાં અમા સૌ એક કુટુંબી- 
જન તરીકે કહે, કે ભાઈએ તરીકે રહ્યા છીએ. એ વખતે જે 
લાઈઓ બોડિગમાં હુતા તેમાં સૌથી વધારે ભાઈચારો મારે ભાઈ 
ખુશાલટાસ સાથે હતે, અને ને કે જુદાંજુદાં ક્ષેત્રોમાં અમો ખન્ને 
કામ કરતા હોવા છતાં હુજી અમારા સંખંધ ઈશ્વરકૃપાથી સગદ 
ભાઈ જેવો! ચાલુ છે. 
શાઈ ખુશાલદાસ સંખંધે હું શું લખું? આપણે સૈદ એમના 
માટે ઘણું ણીએ છીએ. ભણુતાં ભલુતાં અને ભણુતર છોડ્યા પછી 
પણુ તેમનો ઔજાને ઉપયોગી થવાનો સ્વભાવ જેવો ને તેવો ચાલુ 
5 રહ્યો છે. વિરોષ ને વિશેષ ખીત્તને કેસ ઉપયોગી થવું એ જાતના 
* સનોરથો છે. 


ટ્દૃ 


શેઠ વરજીવનદાસ માધવદાસ બોડિગની તેમણે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ 
તથા મંત્રી તરીકે સારી સેવા ખજાવી છે. તેના મકાનો બાંધવામાં 
અને તેતે વધારવામાં તેમજ તેમાં રહી ભણુતા વિદ્યાર્થીભાઇએના 
અભ્યુદય માટે તેમણે ઘણું ઘણું કર્યું છે. 

પીમે ધીમે એમતું સેવાનું ક્ષેત્ર વિશાળ ખનતું ગયું. સ૨ 
હુરક્ીશતદાસ નરોત્તમદાસ હૌસ્પિટલની એમની સેવા સૌ જાણે છે. 
એ રીતે શેઠ ગોરધનદાસ ભગવાનદાસનો ભાર તેએ હળવે કરી 
શકયા છે. ઢાડિયાવાડમાં સોનગઢ પાસે આવેલા ક્ષયના સૅનેટોરિ- 
ચમને તેએ! શેઠ ખુશાલદાસ જગજીવનદાસ મહેતા સાથે રહીને 
ખૂખ ઉપયોગી થઈ પડ્યા છે અને અમરેલીમાં શ્રીયુત ભીમજીભાઈ 
રૂગાતાથદાસની પડખે રહીતે “પારેખ મહેતા હાઈસ્કૂલ '' 
સ્થાપવામાં તેમને! મે!દો હીસ્સો છે. અમરેલીને આ રીતે તેમણે 
રૂ. ૩૦૦૦૦]ની પોતાની સખાવતથી જણી બનાવી છે. 

તેઓ અનેક વિદ્યાર્થીઓને આગળ લાવવામાં, અનેક રીતે 
જપે ચડાવવામાં સફળ બન્યા છે. અનેક સંસ્થામાં સલાહુકાર એે 
ભદદગાર ખન્યા છે, કહે! કે એ નતતેજ એક હાલતી ચાલતી સંસ્થા 
જેવા જ ખની ગયા છે. એમને માટે વધું હું શું લખું? 

અમો બન્ને ભાઇએ, ભાઈ કરશનદાસ, સ્વ. ડૉ. જેઠાલાલ 
ચોરા, લાઈ ખુશાલદાસ વગેરે સ્ાથીએમાં એએ સેવામાં ખૂખ 
આગળ વધ્યા. હુજુપણુ ખૂખ સેવા કરી શકે તેવી તંદુરસ્તી ને 
શક્તિ શ્રી હુરિ તેમને આપે એવી મારી પ્રાર્ધના છે. 


જીવરાજ નારાયણ મહેતા 
ઝૂ 
૪૭ 


સ્વાર્થત્યાગી ₹ નિરભિમાની અને નિર્મોહી : 
૦ [૨૬3 
શ્રી. રતિલાલ શુળજ ગાંધી 


શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ સાથેનો માસ સહવાસ છેલ્લાં લગભગ 
આહત્રીસ વર્ષથી છે. તેમનો અને મારો સંબંધ પ્રથમ પાંચ છ વર્ષ 
સુધી છાત્ર અને છાત્રયતિ તરીકેનો! રહયો. પછી તો તેમણે મને જમાઈ 
તરીકે પસંદ કર્ચો અને અમારી વચ્ચે સસરા જમાઈ ને! સંબંધ 
ખંધાચો. તેમની સાથેના મારા ગ્રથમ પરિચયથી જ હું તેમનો 
ચુણાનુરાગી ખન્ચો। છું અને તેમને મારા માનનીય તેમ જ પૂજનીય 
વડીલ સાનતો આવ્યો છું. એક ગ્ુરખ્ખી, સ્નેહી અને પિતાતુલ્ય 
તેમની છત્રછાયા નીચે હું સારા જીવનમાં આગળ વધ્ધે! છું. મારા 
જીવનમાં જે ઢાંઈ સેવાવૃત્તિના ફે સદ્ભાવનાનાં ખીજ સેપાયાં હોય 
તો! તે તેમના જીવનની મારા ઉપરની છાપતું સહદંરો પરિણામ છે, 
એમ હું સાતું છું. તેમની સાથેનો મારો સંબંધ એ સારું પરમ 
સદ્ભાગ્ય છે. 

શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ સાથેને! મારો સંબંધ આટલા વર્ષથી 
જેતાપુત્ર જેવો હોવાથી તેમતા જીવન વિષે મતે જેટલો એકપારો 


૪૮ 


સ્વાર્થત્યાગી $ નિરભિમાની અને નિર્મોહી ? 
ક [૨૬] 
શ્રી. રતિલાલ સુળજી ગાંધી 


થી. ખૃશાલદાસભાઈ સાથેતો મારા સહવાસ છેલ્લાં લગભગ 
આત્રીસ વર્ષથી છે. તેમનો અને મારો સંબંધ પ્રથમ પાંચ છ વર્ષ 
સંધી છાત્ર અને છાત્રપતિ તરીકેનો રહ્યો. પછી તે. તેમણે મને જમાઈ 
તરીકે પસંદ કર્યો] અતે અમારી વચ્ચે સસરા જમાઈ નો સંબંધ 
ખંધાચે.. તેમની સાથેના સારા પ્રથમ પરિચયથી જ હું તેમનો 
ચુણાનુરાગી ખન્ચે। છું અને તેમને સારા માનનીય તેમ જ પૂજનીય 
વડીલ માનતો આવ્યોઃ છું, એક સુરખ્બી, સ્નેહી અને પિતાતુલ્ય 
તેમની છત્રછાયા નીચે હું મારા જીવનમાં આગળ વધ્યો! છું, મારદ 
જીવનમાં જે કાંઈ સેવાવૃત્તિના ઝે સકૂભાવનાનાં ખીજ રપાયાં હોય 
ર તે તેમના જીવનની મારા ઉપરની છાપતું મહદંશે પરિણામ છે, 
એસ હું માતું છું. તેમની સાથેનો મારો સંબંધ એ મારું પરમ 
સટ્ટભાગ્ય છે. 
* શી. ખથાલદાસભાઈ સાથેનો મારો સંખંધ આટલા વર્ષથી 
4ત્ર જેવો! હોવાથી તેમતા જીવન વિષે મને જેટલો એકપારા 


૪૮ 


અને ઊંડો અનુભવ હોય તેટલે બીજા કોઈ ને ન હોય એ સ્વાભાવિક 
છે. અને મને ન્યારે તેમના જીવનની રૂપરેખા લખવાનું કહેવામાં 
આવ્યું તારે મેં એક પ્રકારને! આનદ અનુભવ્યો, કારણુ તેમના 
વિષેની મારી લાગણી વ્યક્ત ફરવાનો મને એ રીતે મોકો મળતો 
હતો. પરન્તુ તેમની સાથેનો મારે સંબંધ એવો નિકટનો છે કે તેસના 

| જીવન વિષે હું જે કંઈ કહું કે લખું તે કટાચ્ર આત્મપ્રશંસા જેડું 
ગણાય તેથી આ લેખ લખવામાં હું આનાકાની કરતો હતો. પરન્તુ 
મિત્રોના આગ્રહથી કેઈક સંકોચ સાથે આ લખી રહ્યો છું. 


શ્રી. ખુશાલટ્ટાસભાઈનું આખું જીવન સાચા સ્વાર્થત્યાગ અને 
ઉત્તમ પ્રકારના સેવાભાવથી ભરેલું અને વર્વનમાં પરિણુમેલું મેં 
નિહાળ્યું છે, મેં તેમને નિરભિમાની અને નિર્માહી તરીકે ઓળખ્યા 
છે. અસંખ્ય દાખલાએઓથી મારુ આ કથન હું સાબિત કરી શકુ' તેમ 
છું. પરન્તુ વિસ્તારમાં ન ઊતરતાં ટૂંકમાં જ થોડો ખ્યાલ આપવાનો 
મયત્ન ફરું છું. 

તેએ એલએલ, ખી. થયા કે તુર્ત જ, તેએ વડોદરા 
રાજ્યના હઈ, તે રાજ્યમાં તેમને ઊંચા અમલદારી હોદ્દા મળે 
ત્તેમ હુતું. પરંતુ મને યાદ છે ત્યાં સુધી આ વાત તેમણે એવા 
ખ્યાલથી નકારી કે તેવા લોભમાં પડતાં સુંબઈમાંતું તેમનું 
સેવાક્ષેત્ર જતું રહેશે. 

સૌલિસિટર થઈ તે પંધામાંની ધનપ્રાતિને લોભ તેમણે જતો 
કયો, તે એમ સમજીને કે તે ધંધો તેમના સ્વભાવને અનુકુળ 
નહિ આવે. વેપાર ધંધામાં તેઆ પડ્યા ખરા પરંતુ તેમાં તેમતું 
મન ખંચ્યું નહી, ડારણુ કે તેમને ભીતિ લાગી કે પોતે સેવાકાર્યથી 
વિસ્ખ થતા જરો. આજીવિકાના સાધન માટે છાત્રપતિ અને 
શિક્ષકનો વ્યવસાય તેમણે સ્વીકાર્યો, ઢારણુ તેની સાથે તેમને 


૪૯ 
અ-૪ 


પોતાને મનગમતી અનેકવિધ સેવા કરવાનો પૂરતો અવકાશ 
મળત્તો અને સરળતા રહેતી. 
વેપારની ગ્રવૃત્તિ છોડ્યા પછી તેમણે થોડે સમય વીમાને! 
ધંધો શર્‌ કર્ચ. આ વ્યવસાય સાથે તેમને પોતાને પ્રિય એવી 
સેવા કરવાની પૂરતી તક મળતી, તેથી તેમાં તેમનું ચિત્ત ચોટયું. 
અને અગ્રક વર્ષો સુધી સફ્ળતાપૂર્કક આ પધામાં તેએ આગળ 
વધ્યા. છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષો થયાં તો તેમણું આ ધંધાનું કામકાજ 
પોતાના પુત્રોને સાંપી અન્ય સર્વ મવૃત્તિ ત્યાગી લે।કસેવામાં ન 
પોતાનું જીવન અર્પણુ કયી છે. ધત એકઠું ફરી ધનવાન ઘવાની 
વૃત્તિ તેમની કરી હતી નહિ અને પોતાની જિંદગી પર્ધન્ત સાટું 
વન ગાળી શકે અને બીજા કેઈ પર્‌ આશ્રય રાખવે! ન ષડે 
તેટલી ન્‍ેગવાઈ શખીને આકીની પોતાની ધનપ્રાત્તિની સવ ખચત 
તેમણે એક સંસ્થાને આપી વાપરી નાંખી છે. આમ તનમનના 
ભોગ સાથે પનતો ભોગ પણુ એમણે ઠીક પ્રમાણમાં આપેલે॥ છે. 
સમાજમાં થી. ખુશાલદાસભાઈએ એવું પ્રતિષ્ઠિત માન- 
ભર્યું સ્થાન ગ્રાસ કર્યું છે કે ત્તહેર પ્રવૃત્તિના ટ્ોઈ પણ ક્ષેત્રમાં 
તેઓ સક્ળતાપૂર્વક ભાગ લઈ કાકત અને ડીતિં ત્ર કરી શકત. 
મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેટર તરીકે એક વખત તેએ! મળકતી 
ફતેહ મેળવી ચૂંચાયા પણ હતા. પણુ આ જાતના જાહેરજીવનમાં 
તેમને રસ પડ્યો નડી. ધાંધલ, ધમાલ અને ખટપટ તેમને કદી 
રુચતાં નહિ. સમાજના શાંત સેવાકારવમાંજ તેમને રસ પડતેદ 
અને તે જ પ્રકારનું ક્ષેત્ર તેમણે જિંદગીભર પચંદ કયું. આ જ 
સેવુત્તિમાં તન્મય થઈ તેએ જતન ખરી રીતે જીવે છે, અને 
તેમાં અપ્રતિમ આત્મસંતોષ મેળવે છે. 
કોઈ ન્ાતનદ ભેદભાવ વગર હજારો વિદ્ર્થીઓને 
વિવાજ્યાસ્નમાં તેએ! પ્રેરણાત્મક, માર્ગદર્શક તેમ જ મદદકર્ના થાય 


પ૦ 


છે. અનેક કુટુસ્ખાતા સુખડ: ખના સાથી ખની ખધાની સાથે નિર્મળ, 
તિડ્સ્વાર્થ સંબંધ નળવી, તેમનાં ટુઃખો। નિવારવાસાં તેએ સડાયરૂષ 
ખન્યા છે. અને સમાનનેપચાગી એવી કેટલીયે સંસ્થાઓની સ્થાપના 
ત્તેમ જ સંચ્રાલનમાં ખીજ્ત મિત્રોની સાથે ક્યાંક ઝુખ્ય, તો 
કયાંક એછાવ્ત્તા પ્રમાણમાં તેસણું ભાગ ભજવ્યે! છે. સુંબધની 
શેઠ વ, મા. કપોળ બોડિકના તો તેએ! પ્રાણુરૂપ બની રહ્યા છે. 
ખીજી અનેક સંસ્થાઓની સ્થાપનાની પ્રેરણા તેમણે કરી છે. અનેક 
સંસ્થાઓના સંચાલનનો ભાર તેમને માથે હોય છે. સૌરાષ્ટ્રની 
તેમ જ ભાલ પ્રદેશની અનેકવિધ સંસ્ઘાઓની કાળજી અતે ચિંતા 
ત્તેએ સતત્‌ ઢર્યા કરે છે અને તેની દેખભાળ કરવા, તેને વિકાસ 
કરવા, તેઆ દર એક બે માસે પોતાને ખર્ચે, શારીરિક અગવડ 
ભોાગવીનેય સુસાફ્રીઓ ડરે છે તે આશ્ચધ પમાડે તેવું છે. કેળવણીના 
ક્ષેત્રમાં તેમણે આપેલી સેવાનું ક્ષેત્ર ભલે પોતાની જ્ઞાતિ પૂરતું છે, 
પણુ તેડું મૂલ્ય ઘણું મોટું છે. અને આપણા સમાજે તે ખરાખર 
આળખ્યું છે, તે જાણીને સંતોષ અનુભવું છું. 

ગ્રશેસાની અતિરાચે।ક્ર્તિ જેવું કોઈને લાગી જય છતાં 
કહ્યા ક્ષિવાધ રહેવાતું નથી કે નરસિડ મહેતાનું “ વેષ્સુવ 
જન તો ?'તું જે અમૂલ્ય પ્રાર્થનાપદ છે તેનો સાર શ્રી. ખુશાલદાસ- 
ભાઈએ જીવનમાં ઉતારેલે છે. અને બીજી રીતે કહીએ તે 
સ્થિતપ્રસ્તના જે ચુણ! કહેવાય છે તેમાંના કેટલાક ગુહ આછા- 
પાતળા કે એછાવત્તા પ્રમાણમાં તેમના જીવનમાં વણા।એલ છે. 

શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ પ્રત્યે મને જે સાન અને ભાવ છે તેતું 
ઝક પ્રતિબિખ હું આટલું લખું છું તેમાં પડે છે એસ સમજી આ 
તકે આટલેથી વિરસું છું- 

રતિલાલ ગાંધી 
નર 


પર્‌ 


સેવાના શ્રમજીવી $ 
૦ [ર૭] 


શ્રો. જગજીવનદામ નારાયણદાસ મહેતા 


ભાઈ ખુશાલદ્ટામ અમરેલીના રહીશ છે એ પહેલી ખબર 
મને લગભગ ઞને ૧૯-૦૧ માં પડી. કારણુ કે તેએ એમનાં માતા 
પિતા સાથે મુબઈ વધારે *હેતા. એ અચ્ગામાં અસે અહીં ગામાન્ય 
અને નબળી ત્થિતિના કપાળ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક કપોળ 
વિધૉત્તજ્ક ઝૂંડ થોડ કપોળ મિત્રો શાથે મળીને સ્થાપ્યું તેમાં 
ભાઈ ખૂશાલદામ એક હતા મને ૧૯૦૩ની સાલમાં છું અનૅ 
સારા ભાઈ જીવરાજ ઝુંબઈની આપણી શેઠ વરજીવનદાસ માધતરદાસ 
બો(ડિંગમાં દાખલ થયા ત્યાઃ્થી શરૂ થચેલો અમારો પસ્ચ્રિય બને 
સ્તેહસંબઅધ આજસુધી ચાકુ છે. સને ૧૯૦૮ સુધીતો અમે બોડિગમાં 
સાથે જ ગ્હ્યા હતા. 

ભાઈ ખુશાલદાસ સને શરૃઆતમદે પાચ અને નરમ 
સ્વભાવના લાગેલા. ઠોઈ જગક કણે કે તગ્ત જ એમનું મોહું વીજ 
પડી જતું. પણુ તે સૌ ગાથે હળીમળીને રહેતા અને ગૌ એક- 


પર 


ઔજાતે મદદ કરતા. આ એમને! મદદ કરવાને સ્વભાવ હજુસુધી 
પણુ જીવંત છે. 

ખુશાલદાસનાં માતુશ્રી મીડી મા ઘણાં જ ભગવતી અને 
સેવાભાવી હતાં. કોઈનું દુઃખ દેખીને તેએ રડી પડતાં. એમના 
સામા સુરખ્ખી અમરશી જીવન ગાંધી પણુ ધણા જ ભગવતી અને 
પરોપકારી હતા તથા આખા ગામના એક વિશ્વાસુ સમાધાનકાર 
હુતા. એમનો ચુકાદો સર્ધને શિરેમાન્ય રહેતો, એમાં સૌને 
ગ્રેમભાવના તરી આવતી હતી. એમનાં ખ્ડેન ગામતીખ્ડૅન પણુ 
પુરાં ભગવતી છે. આવા કુટુંબના સંપર્કમાં રહી તેએ। ' ઊછર્યા છે 
અને એ સર્વના ગુણુ તેમને વારસામાં ઊતર્યો છે. 

શ્ર સને ૧૯૦૮ માં બાડિગ છોડી અને તેએ ચાહુ હુતા. 
એમણે એલએલ, ખી. નો બભ્યાસ ઢર્ચો અને સોલિસિટર થવા 
એક સૌોલિસિટરની પેઢીમાં આર્ઢીકલ્ડ કલાર્ક તરીફે રહ્યા હતા. મને 
એવો ખ્યાલ છે કે આથિંક પરિસ્થિતિને અંગે એમને એ પડતું 
મૂકવું પડેલું. વકીલાત કરવાતું તેમને ફાવ્યું નહીં અને પન્નાલાલ 
હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે તેએ દાખલ થયા. શિક્ષણુકામમાં 
તેમણે વિદ્યાર્થીઓનો ગ્રેમ સંપાદન કર્ચૌ અને સાથી શિક્ષકોને 
પણુ ચાહુ મેળવ્યો. પ્રિન્સિપાલની પણુ તેમના તરફ્‌ પૂરી 
ચાહના હતી. 

સેં અભ્યાસ છોડ્યા પછી શિક્ષકની ને!ઠરી સ્વીકારી, થોડા 
વખત પછી અમે સાથે ધંધે શરૂ કચન અને ૧૯૧૯સુધી મારી 
પેઢીમાં અમે સાથે કામ કર્યું. એ કામ એમણે નેક્ટેકથી કયું“. મેં 
મારો પંષેણ ૧૯૨૧ માં છોડ્યો અને ગાંધીજીએ જે માર્ગ ખતાવ્યો 
તે માગે: અમરેલીમાં રહીને મારાથી ખનતું કામ કશવાતું રાખ્યું. 


૧૬૪ 


ભાઈ ખુશાવટાસે આડત-દલાલીનુ એ પછી વીમાતુ કામ શરૃ કયું". 
સાથે માથે બોડિકોના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટતુ કામ કર્યું અને સુભઈ છોડ્યા 
પછી છું જે રેડીયાએઃ પાસેથી મદદ મેળવી શક્તો હતો તે કામ 
તેમણે ઉપાડી લીધુ સને ૧૯૨૫થી વીમાના પોતાના કામ સાથે 
આપણા કપોળ વિધાર્ધીએતે મદદ કરવાનુ કામ તેમલુ ઉપાડ્યું, 
અને તે આજસુધી ચાકુ છે એ આપલે સૈ જાણીએ છીએ 
આપણી ઝ્ાતિમા આવી મીતે વખતનો ભોગ આપીને કામ 
કરનાગની સખ્યા નહિવત્‌ જેવી કઈ તો ચાલે. એમા એમણે એ 
કામ ચાકુ ગખ્યુ જેતુ પગ્ણિમ આજે આપસે સૌ નેઈએ છીએ 
એલે એનુ વિવગ્ણ કરીએ તે! પાના ભગય આ તેવાતનુ ટય શરૂ 
કર્યુ તે પહેલા તેમનુ શરીર રોડારોડી ડરીને ધક ઝીવી શકે એવુ 
મને નહીં લાગેજુ પણ તેવાના કાર્ય અગે ઈશ્ચિર તેમતે શ્રશ્તિ 
આપી અને આન્‍્લી €૩-૬૪વર્ષની ઇમરે પણુ સવાગ્મા વહેલા 
પગ્વારીને તે ગતના મોડેક્રુધી એક યા ખીન્ત ગેવાના ઢામમાં «યા 
જર હેય ત્યા હાજર ચ્હીને અવિગ્ત શ્રમ €ઠાવે છે અને 
મિત્રોના અગત કામોમા હમેશા એમની મદદ અને સલાડ ગૂચના 
હૈય છે કોઈના વગ્વેશવાળ કૈ કેઈ કુટુમ્મમાં મનદુ ખ હોય ત્યા 
સ્રમાધાન કગવવા હમેશા હાર હેય આવી અનેક અગત 
સેત્રાથી તેઓ ખાન ડરીને આપણી ડેમમાં અટુ પ્રિય થઈ પશ્યા 
છે અતે આટલી મોટી સખાવતેઃ આપજા કપોશ ભાઈ: ગ્રોને 
હાથે કગવી શકયા છે દેમના કામની સાથે સાથે એમણે ઘણા સર્વ 
જનિક કામોની રાર્વણી કરી છે ગ્રુબઈની સગ હરકીસનદાસ 
હશ્પિટલ, સોનગઢનુ રેઠ જે ખુશાલદાસ મહેતાનુ ક્ષયતુ જંનેટો- 
ર્યિમ, ગાજીવાની ગૌશાળા, વ્તદ્રાખદની હાઈમ્કૂલ એવા ન.ના 
મોટા અનેક ટાર્ચો ગણાવી શકાય તેમ છે 


પ૪ 


અમરેલીના વતનિ હોઈને કપોળ ખોડિગ સિવાય 
અસરેલીતું કોઈ વ્યવહાર કામ તેમના હાથે થએલું નહિ. તે અંગે 
અમરેલીના આપણી જ્ઞાતિના અને ખીજા ભાઈ એ! હંમેશાં તેમને 
સાઢતા કે અમરેલીના સાર્વજનિક કામમાં તમારો શેઠ હિસ્સો? પણુ 
પ્રભુકુપાથી અને અમરેલીની સેવા કરવાની તેમની ભાવના હતી 
તેથી શ્રી, ભીમજીભાઈ રૃગનાથ મહેતા સાથે મળીને ખન્ને ભાઈ- 
એએ મોટી રકમ આપવાથી અમરેલીની જે સંસ્થા (નૂતનશાળ।) 
અહીંના ભાઈઓ ચલાવતા હતા તેમાં તેમતું નામ જ્ેડવામાં 
આવ્યું અને આજે અમરેલીની એ સંસ્થા એક સારી સંસ્થા ગણાય 
છે અને અનેક વિધાર્થીએ તેને! લાભ લઈ રહ્યા છે. 

આપણા યુવાન કપોળ ભાઈઓને ધંધામાં પૈસાની મુશ્કેલી 
ટાળવા માટે તેમણ્‌ કેટલાક મિત્રે સાથે મળીને કપોળ 
જાએપરેઠીવ સોસાયટી સ્થાપીને એક મોટી ખોટ પૂરી પાડી છે. 

એમના હાથથી ઘણાં કામા થયાં છે. એનું વર્ણુન કરવું બીન- 
જરૂરી છે. કારણુ કે કપોળ જ્તાતિના ચારે ચોરા અને સુંબઈમાં 
જ્ઞાગ્યે જ કોઈ એવા હશે કે જેઓ તેમનું નામ અને કામ નર્હી 
જાણુતા હાય. આપણે માણુસ છીએ અને મતુષ્ય તરીકેની આપણી 
સૌની ભૂલે થાય એ સ્વાભાવિક છે. પણુ ચુણુ અને અવગુણુનું 
ત્રાજવું આપણે તોળીએ તે. ખુશાલદાસના ચુણુનું ત્રાજવું ઘણું 
વજનદાર છે એમ છું એક મિત્ર તરીકે કહું તો તે અતિશચોકકિત 
નથી. એમને મેં તો માશ નાના ભાઈ જ ગણેલા છે અને મારાથી 
અનતી સહાય તેમના જીવનમાં ડરી છે. એમની ખામીઓ 
હું જાણું છું. અને અમારા બન્ને વચ્ચે પ્રમાણીક મતભેર્‌ો પણુ છે; 
છતાં ષણુ એમના તરક્‌ એમનાં સેવાના કામા અંગે મને ઘણું જ 
સાન અને લાગણી છે. 

પપ 


તેમના દિલને જેઈતો વ્યવસાય મળી આવ્યો અને એમની 
શક્તિઓને દીપી ઊઠવાને! સુયોગ્ય અવસર પ્રાસ થચે(. 


કૉણુ જણે કેસ પણુ ખુશાલદાસભાઈને મારે તેમના 
મિત્રોની અને વિદ્યાર્થીઓની એવી માન્યતા બંધાઈ ગઈ હવી 
કે ગમે તો તેમને વચનસિદ્ધિ નરી હોય, કૈ ગમે તે! એ તેમની. 
રીર્ધટદિતું પરિણામ હોય, કે પછી તેમને સંજ્યદછિ હોય, પણ 
શુશાલભાઈ જે કહેતા તે ઘણીવાર સાચુ પડતું. ઘણાયે વિધાર્થીએદ 
વિષે તેમણે આગાહી કરી હવી; ઘણાચે વિધાર્થીઓના મૂલ્યાંકન 
કરેલ હતાં; ઘણાઓની મહુત્તાનાં ભવિષ્ય ભાખ્યાં હતાં અને આજ 
તે મધીચે આગાહીઓ સાચી પડી છે. એમના વિશાળ વિવ્ાર્ધા 
સસુદાયમાં આજે અતેક અગ્રગણ્ય સુરુષો! છે, જેઓની શક્તિઓને 
તેઓશ્રીએ ખાળપણુમાંજ એળખી કાઢી હતી અને ભાવિવાં 
તદતુસાર ઘડતર આરંસ્‍્યાં હુતાં. એમની વચનસિહદ્ધિના અનેક 
દાખતાએઓમાં મારા પોતાનો જ દાખલે સોંધપાત્ર છે. 


અમારા મિત્ર દેવચંદભાઈ સાથે દું અને ખુશાલભાઈ 
લીલિયાથી અસ્નરેલી આવતા હતા. સારી પરીક્ષાના પરિણામ વિષે 
છું ઘણે!” આતુર હતો, તે ન્તણીને તેએ એ કધું, જ મૂંઝા મા, 
અમરેલી જશું ત્યાં ચોક્ક્સ તારો તાર આવી ગયો ટરો અને તું 
કૂસ્ટ કલાસમાં પાસ થઈરા.-? થયું પણુ એમ જ. અમે ન્યાં અમરેલી 
પહેંચ્યા ત્યાં તેમના કહેવા ત્રમાણુજ ડર્સ્ટ કશાસમાં પાસ થવાના 
સમાચાર આપતેઃ તાર ખરેખર આવી ગચેઃ હતે. એ જઈને 
મારા આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ. ભવબૂતિનો કોઈને માટે 
સાંભળેલો શ્લોક યાદ આવ્યે; ડે: 'જુવીનાં ઘુનતપાનાપ 


પટ 


મૂળથી જ ખુશાલદાસભાઈ ને કેળવણી અને વૈદક બંને તરક 
અભિરૂચિ અને તેમાં ચે મનપસંદ પ્રવૃત્તિ મળી એટલે સાધન, 
સુયત્ન અને શક્તિનો ત્રિવેણી સગમ થચે।. ધ્ચેયની પાછળ કફના 
થવાની વૃત્તિ, ઊંચા આદર્શ, ઉન્નતિગામી આચરણુ, * સમાજ- 
સેવાની ધગશ અને કંઈ કરી જવાની મહૅચ્છાએ મહાન પરિણામેદ 
નિષજવ્યાં. ઝંઝાવાતોના નેશથી તેમણું અનેકઝુખી પ્રવૃત્તિઓ શરૃ 
કરી અને એક પછી એક સંસ્થા તેમના પ્રયત્નના પ્રતિકરૂપે, 
એમના મનેોરથાના મહાલયરૂપે, એમની શક્તિની સાક્ષીરૂપે 
એમનાં ચૈતન્યના ચિદ્ધરૂપે ઉદૂભવવા લાગી અને એમની યશઃકાય- 
રૂપે એ સવે” જુદેજીદે સ્થળે આજ વિલસી રહી છે. ” 

અમરેલીનાં કપાળ બોડિગ, ખાળાશ્રમ અને હાઈસ્કૂલ, 
જાફ્રાખાદનાં હાઈસ્કૂલ અને વિઘાર્થીગૃહ, રાજુલાનાં બોડડ 
હાઉસ, દવાખાનું અને ગ્રસૂતિગૃહ, મહુવાનાં હાઈસ્કૂલ અને 
ખોડિક હાઉસ, સુંખઈનાં કપોળ ખોડિગ, સર હરકીસનદાસ 
હૉસ્પિટલ : અને કપાળ વસતિગૃહુ અને છેલ્લે ભાવનગરની ટ્ાયની 
હૉસ્પિટલ ગણુતાં આશ્ચર્ય થાય એટલી સંસ્થાએ $ પણુ જ્યાં જુઓ 
હ્યાં ખુશાલભાઈ અને ખુશાલભાઈ અને તેચે પાછા હરહેમેશ 
ખુશાલભાઈ: ૨૫થી ૩૦ લાખનાં દાત અને એ સરિતાને સુયોગ્ય 
માગે વાળનાર ખુશાલભાઈ. 

કાયસાધનામાં આત્મવિલોપન કરનાર, ઘરખાર, સ્ત્રી સંતાનોને 
ભૂલી જનાર, જનસેવાની વિરાટ દીક્ષા ધરનાર, જ્ઞાતિને ગૌરવ 
આપનાર અને અખંડ અને અવિરત તપશ્ચર્યા કરનાર ખુશાલદાસ- 
ભાઈ માટે ફૈવળ કપોળત્તાતિ જ નહિ; ઉપર્યુકત ગામો જ નહિ, 


જનસમાજજ નહિ, પણુ આખો ઇલાકો અભિમાન લે એમાં 
કશું જ અસ્થાને નથી. 


પહ 


આવા ક્તૈવ્યરત સાધક અને સેવક માટે ૬૫ વષે” પહેચડુ 
એ એક પ્રભુકૃપા છે, એ નસ્તુને મહોત્સવ રૂપે ઊજવવી એ આજી 
કૃપા છે અને તેને માટે રા લાખનુ ફેડ થાય એ ત્રીજી પ્રભુકૃપા છે 
આમ નિસ્વાર્થભાવે સેવા કરી જીવી જાણુનારને પ્રભુકૃપાની પણુ 
પરપરાજ હોય! 
હુંતો એટલુજ ઈચ્છુ છુ કે આવા થોડાક સેવકો ને 
દરક ઝાતે હોય તો ભારતના ભૂતકાળને ચે ભુલાવી દે તેવે! ભવિષ્ય 
કાળ નિપજાવે માતા ભારતીની કુખે આવા અનેક સતાનો અવતરનો 
જેની અમરતેવાના સ્વાદ જગત આખાને જગે જગે સન્યા કરે 


જામનગઃ મ્રાણજીવનદાસ મહેતા 


*&૦ 


પરમાર્થી પુરૂપઃ 
૦ [શલ] 
થી. ડો. બી. ખી. ચોધ 


આજે શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ ત્રિવે બે શખ્દ લખવાનું મને 
સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તેથી આનંદ અતુભવું છું. તેમને હું 
લગભગ વીશેક વર્ષથી ઓળખે છું. અને આઢલા લાંબા પરિચયથી 
એમના પાસેથી મને ઘણું થીખવણતું મળ્યું છે. એમની નિઃલ્વાર્થ 
ખુદ્ધિ, એમનાં ખેત, સમાજસેવાની ધગશ, સાદાઈ અને તેવા 
ખીન્ત અનેડ ગુભ્ાનો અનુભવ મને તથા ખીશત ઘણાને મળ્યાં છે. 
શ્રી, માસ્તર સાહેબને વિષે તેમની કે!મમાં જ નહિ પરંતુ કોમની 
ખહાર પણુ ખીન્ઓને અન્દ માન છે. તેમનો જીવનમંત્ર 
“સેવા? છે. એ સેવા ગમે તે#લા ભોગે, શરીરને કષ્ટ આપીને 
પણુ તેમણે આખી જિંદગી બજાવ્યા ફરી છે. 

ત્રમાજસેવાનદ પ્રકાર ઘણા છે. સાચા સેવકોની જર્રિયાત 
૬રૈક ઠેકાણે જાય છે. 

છેલ્લા દક્નરકાથી આપણા જીવનના રાપ્ડ એટલા બધા વાંકા- 
સૂકા થઈ ગયા છે, કે સાચજટના ભેદને સમજવાની રાકિતિ શ્માપષે 


રૃ 


શુમાવી ખેઠા છીએ. તેને લીધે જીવન સાક્લ્ય કેતે કહેવું તે વિષે 
આપણા વિચારે સ્પષ્ટ નથી, કોઈપણુ રીતે પૂજી ભેગી કરવી, 
ઘરબાર ખાંધવા-એમાં ઘણા સફળતા જુએ છે. અને જરૂર તેઓ 
ક્ષણિક મોજમન્તહુ અને સંતોષ માણે છે; પણુ તે લગભગ ખધા 
શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તીને ભોગે જ. પરંતુ જીવનમાં 
શાંતિ, આનદ કે ખરું સ્વાક્થ્ય તેથી કોઈ ભોગવતા નથી. મને 
લાગે છે કે શ્રી. ખુશાલદાસભાઈની માકક સ્વાર્થ સાથે પરમાથ 
કરવામાં જ જીવનની સકૂળતા છે. અને એ રીતે સેવા કરતાં જે 
સહુજ કળ પોતાને મળે તે જ ખરી પૂછી છે. માત્ર ટ્ળ મળવવા 
માટે જે સેવા ઢરે છે, તે ખરી સેવા નથી. કારણુ કે તેમાં ઘથેય 
ફૂળની પાછળ રહી જાય છે. આપણે પુરુષાર્થના અધિકારી છીએ. 

કેવા એ જીવનમંત્ર થઈ જવો નઈ એ. લગભગ ખધા ધંધાઓમાં 

ખરી સકૂળતા ત્યારે જ મળે નને તે ધંધા પવિત્ર હૃદય અને સૈેવા- 

ભાવથી કર્યા હોય ! તેમાંથી આથિક કાયદો તો થાય જ; પરંતુ 

મતુષ્યજીવનમાં જૅની વિરેષ કિંમત છે, તે માનસિક આનદ અને 

સંતોષ આવા સેવાભાવથી કરેલા ધંધામાંથી મળે છે. પછી તે ધંધા 

ગમે તે હય. 


આજના જમાનામાં આ ખોટ પૂરવા માટે “5૦41 
ડહ#ાત૦” એક મહત્વનો વિષય થઈ પડ્યો છે. તે વિષય માટે 
ઘણા રેશો।માં શિક્ષણુ અપાય છે. “ [1હ્તાત્યાં 5૦૮૩ 5૮0૮૯?” 
એ આ વિષયને એક ભાગ છે, તેને આપણું અપનાવવાની જરૃર 
છે. આ કામ છેલ્લાં ખે વર્ષથી હિન્ડુસ્તાનમાં “ 42ઘ2 5૮109” 
5૦૮ ૫/૦7: &ર છે. તેમાં શિક્ષણ લેતી ઠન્યાઓ 
હોસ્પિટલોમાં કામ કરવા આવે છે, દર્ટીનું માનચ્ર સમજી, આજુ 


4ર 


આજુને। અભ્યાસ ફરી, ડૉકટરી ઉપાચે! સાથે દર્ટ અટકાવવામાં અને 
મટાડવામાં આ જાતતા પ્રયત્નો થવા જરૂરી છે. દરેક હૉસ્પિટલમાં 
“ડ૦૮તંઢા 5610૮૯?'તો વિભાગ હાવો જરૂરી છે. શ્રી. 
ખુશાલદાસભાઈ જેવા સેવાભાવી કાર્યકરો આ ખાખતમાં પણુ ને 
રસ લેતા થશે તે! તેમની સેવાનો લાભ જનતાને અત્યારે મળે છે 
તેથી પણુ વિશેષ પ્રમાણુમાં જરૃર મળશે. 

સેવાનાં આવાં ઘણાં કાચો જીવતપર્યત તેએ કરરે એવી 
સારી ખાત્રી જ છે. તેઓ તો સેવા કરવા જ જન્મેલા છે, 


બઔ, ખી. પાધ 


સ્વચંસિદ્ધ આત્મશ્દ્ધા : 
૦ [૨૦7 


્ૃ 1ર વેવ 
શ્રી. ડૉ હેમન્તકુમાર 


પરમ સ્નેહી સુરખ્બી ભાઈશ્રી ખુશાલદાસભાઈના અતિગ્ાવ- 
પ્રદ અને આર્નદભર્યા મારા ગાઢ પરિચયનાં સંસ્મરણ! આલેખતમાં 
મૂતિર્મત કરવાતું સદ્ભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થાય, તેથી મને પોતાને 
રું ધન્ય માતું છું. ખુડુટ્ સમાજશ્રેયની અનેડવિધ કલ્યાણકારી 
પ્રવૃત્તિઓમાં વહેંચાચેલ! તેમના ઉજવળ જીવન કારકર્ટિના કેટલાએ 
સુખદ અવસરે સારા અએતઃકરણરમાં ખૂબ ઊંડી અને તાજુબ છાપ 
સાથે અંક્તિ થયા છે, જેનું પ્રતિબિંગ નિરંતર મને મારા જીવનમાં 
પ્રકાશ આપે છે. 


શ્રી. ખુચાલદાસભાઈ નો પરિચય તે! મને વીશ વર્ષથી ટત. 
પરંતુ શરૂઆતને. પરિચય સુંગઈ ને અને ખાદ્ય તઘા અલ્પ હતે! 
પછી તતો! ભાવનગરમાં આવ્યદ ખાદ છેલ્લાં પાંચસાત વર્ષમાં છું તેમના 
ગાઢ સંપર્કમાં આવ્યો. આ સંષર્ક ખુંટવડા ગામે શ્રી ઠાણુકિયા 
સાર્વજનિક દવાખાનાના નવગ્રજનના વિષયથી ગર્‌ થચે1. તે 
દવાખાના માટેના દાનવીર ગૃડક્ધ પાસેથી વિષુક અને ઉદાર દાન 


૬૪ 


હ્ધસ્ષ પડે સક, ૧૫૫૧૫ 1ર જપ્પ્સીપફ ઉચ્તમ પપ્્મ્ટ ટટ ૫૨૫૩૧૦૫૫૪૧. પ 


પમપ 





મેળવવા તેમણે ખૂખ સહૃદય મહેનત લીધી. ભાવનગર રાજ્યે 
તેમની એ ચોજના ઉત્સાહુપૂર્ધક વધાવી લીધી, તેની વાટાઘાટમાં 
મારો તેમની સાથેનો એગત મૈત્રીના ઉદ્ભવ થચે. અતે એ 
ઉટ્ૂભવના પ્રથસ પ્રસંગને હું નિરંતર અસુલ્ય માનું છુ અને માનીશ 
કાશ્લુ કે તેમના જેવા ઉદારચિત્ત, પરોપકારી, નિખાલસ અને 
વિશ્વપ્રેમી સાચ! સમાજ સેવકની અલલ્ય મૈત્રીને હું પાત્ર ખન્ચે!. 
તારથી જ હું તેમને અનન્ય ગુણુગ્રાહડ ખની ગયે તેની મંત્ર 
ગ્નોહીની તેમના શાંત અને માયાળુ સ્વભાવની હતી. તે વખતે નેક 
નામદાર મહારાજા સાહેબે આજથી ત્રણેક વર્ષ પહેલાં ખૂટવડાતું 
દવાખાતું ખાસ ત્યાં પધારીને ગ્રામજનતાની વિશાળ માનવસેદની 
વચ્ચે ખુલ્છુ સુકયું તારે ભાઈશ્થી ખુશાલદાસની નિસ્વાર્થ સેવાના 
સુક્તકઠે શુણુગાન જાહેર જનતા પાસે હર્ષપૂર્કક સુક્વાનો મને ધન્ય 
ત્રસંગ પ્રાપ્ત થયે. 

તે પ્રથમ પરિચચેજ તેમની સેવાભાવનાની તમન્નાથી 
પ્રેશઈને તથા તેમતા લેકફલ્યાણુના કામમાં સર્વ સ્વાર્પણુની, 
તપશ્ચર્યાની વૃત્તિથી ઓતગ્રોત ધઈ જવાની ધગશ નેઈને તથા 
મહાન ચોજનાએને સરળતાથી પાર ઉતારવાની તેમની કાર્યદક્ષતા 
જોઈને, તેમને મારા અંતઃકરણુના ઉટ્ગારભર્યા ભાવથી ભાવનગર્‌ 
સાટે-કહે તે! સારાચે સૌરાષ્ટ્ર માટે, ક્ષયથી પીડાતી જનતાના 
ટલ્યાણુ અર્થે એક નમૂનેદાર, આદરી ક્ષયની હૉસ્પિટલ કરાવવામાં 
પોતાની અદ્ભુત સેવાશક્તિનાો લાભ આપવા અને તે મારા મૂંગા 
આદર્શને અને આજીવન સ્વપ્નને મૂર્તિમંત કરવા સક્રિય મદદ 
આપવા શેં વિનંતિ કરી. તેમના અંતરાત્માએ મારી પ્રાર્ધનાનું 
ઉન્નત પ્ચેય પારખી લીધું ભને તેજ ક્ષણે પોતાની સ્વર્યસિદ્ધ 


બાત્મશ્રટ્રાના બળે તેમણે આ વિરાટ કાર્ય ઉપાડી લેવાતું 
વચન આપ્યું. ન 
ભયાર્‌ પછી તો તેમણે શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ મહેતા જેવા 
દાર તથા પરમાર્થ શેઠને આ સંસ્ધાના દાન સાઠે કટીબદ્ધ કર્યા. 
જાના ભાવનગર રાનય સાથે આ સમગ્ર ચોજતાએ। માટે વાસ્તવિક 
ટૃણિએ ચચૉએ, વાટાઘાટો થઈ. આ ક્ષયની હે સ્પિટલની કમિટી 
સ્થપાઈ, જેમાં તેમના સહકાર સાથે ખીન્ત ધુરંધર અને પ્રખર 
કાર્યકુશળ, નિઃસ્ત્રર્થ અને પરોપકારી સાચા સમાજસેવકના પણુ 
ગાઢ પરિચયમાં આવવાનું મને સદ્ભાગ્ય મળ્યું. તે વ્યક્તિ તે 
ગઢડાના નગરરોઠ ભાઈ શ્રી. મોહનલાલભાઈ. આ બ્ર કાર્યસિદ્ધ 
અને પ્રતિભાશાળી ગૃડસ્થોએ પોતાની દીલની ખંતથી, સાચી 
લોકસેવાની તમન્ના અને અનુભવસિદ્ધ કાર્યશૈલીથી, આ વિશાળ 
ક્ષયની હૅસ્પિટલને મૂર્ત ક્વરૂપ આપ્યું છે. જે હોસ્પિટલ સમસ્ત 
સૌરાષ્ટ્રના અનેક ક્ષય-પીડિત રોગીને આશીર્વાદરૂપ નીવડશે તે 
નિઃસદેડ છે. આ હેસ્પિટલની અનેકવિધ કાર્યવાહીમાં મને 
શ્રી. છુશાલદાસભાઈ નો અતિતિકટને! પરિચય થયો, જેતે અંગે 
મેં તેમને સ્ુક્ત ભાવે લોકસેવાના કાર્યમાં માર! ચુરુ તરીકે 
સ્વીડાર્યા. આ લાભ મારા મઃટે અલભ્ય હતો. તેમની પાસેથી છું 
સહિષ્લુતા, પંર્ય, દહતા, નચ્રતા અને બુડ્ટ્જનતાની ઠૃદ્યશુક્ામાં 
અનેકવાર પ્રગતી દાન ભાવનાને જાગ્રત તથા સતેજ કરવાની 
કુનેહ વગેરે અનેક સટ્ચુસ્‌! શીખ્યો. તે રીતે અનુભવના પાઠ 
પામી ડૂ શિષ્ય તો જરૂર બન્ચા, છતાં મને કહેતાં ગર્વ થાય છે કે 
% વેમણે તો મને મિત્ર જ ગણચેઃ “છે જે તેમના ઉટાર છૃદયની 
પ્રવીતિ છે. 


દદ 


આ ઉપરાંત બીજ અનેક લોકકલ્યાણુનાં સામજિક કાર્યોમાં 
તેમણે સેપૂણું" રસથી ખંતપૂર્વક મને સકિય મદદ કરી છે. 
તળાજામાં પ્રસૂતિગૃડ તથા હૉસ્પિટલની ચોજનાની રચનામાં, તે 
સાહેનું દાન ઉપશ્થિત કરવામાં, ત્રાપજમાં નવું દવાખાનું કરવા માટે 
ત્યાંના ઉદાર સ'ખીગૃહસ્થ સ્નેહી ભાઈશ્રી કેશવલાલ ભટ્ટ પાસે એ 
કાર્ય માટેની પ્રેરણા સિદ્ધ કરવામાં તેમજ કુંડલામાં પ્રસૂતિગૃહની 

, ચોાજનાની ચર્ચામાં, તેમણુ અનેકરંગી, અનેકવાર સફિય સાથ 
આપ્યો છે; જે માટે હું અને સમસ્ત જનતા જીવંતપર્યત તેમના 
સાચા ત્રાણી ખની રહીશું- 

શ્રી ખુશાલદાસભ્ાઈ એ પોતાના કુળધર્મને, માનવધર્મને અને 
સમાજપર્મને આવા વિરાટ કલ્યાણુના અને પરોપકારી સેવાના 
કાચથી ઉજવળ કચૌ છે. આ રીતે તેમતાં જીવનનો ઈશ્વરી હેતુ 
તેમણે સકળ કર્ચો છે. તેમનું કાર્ય પરમાત્મા પાસે અમર છે. 
એમની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ અને પ્રગતિ પામતી સુણ્યશ્રેણી ગ્રેરણાત્મક 
અને રૈવી છે. તે હુવે પછીના સાચા લેકસેવકો માટે નિરંતર 
આદર્શરૂપ અને અનુકરણીય ખની રહા એ જ પ્રાચના, તથાસ્તુ. 


ભાવનગર્‌ હેમંતકુમાર વૈદ્ય 


4છઠ 


બ્હાલસોચા “માસ્તર ” ઃ 
9 [૨૧] 

થી. ભગતલાલ હરજીવતદધસ ગાંધી 
આજથી ત્રિસેક વર્ષ પહેલાં હું સુંખઈમાં સ્કૂલમાં ભણુતો 
હતો ત્યારે શ્રી. ખુશાલદાસભાઈનો મને પ્રથમ પરિચય થયે. 
કપોળ વિદ્યાર્થી” મંડળ તે જમાનામાં ખુ લોકપ્રિય હતું અને સૌ 
વિાથીએને મળવાનું એક અનન્ય સ્થળ હતું. મૅટ્રિક પંછી અભ્યાસ 
કરવા માટે મારી શેઠ વરજીવનટાસ સાધવદાસ કપોળ બોહિમાં 
દાખલ થવાની તીવ્ર ઈચ્છા હતી પણુ હું નીચેના ધોરણુમાં અભ્યાસ 
કરતો હુતો એટલે તુરત દાખલ થઈ શકાું નહિ. ત્યારમાદ ખે એક 
વષે સને ૧૯૨૦ ની સાલમાં રહું મેટ્રિકની પરીક્ષા આપવાની લૈયારી 
કરી રહ્યો હતો. આગળ અભ્યાસ કરવો, કે કોઈ નોકરી શોધવી 
તેની વિમાસણમાં હતે. તેવામાં શ્રી, યુશાલદાાસભાઈનો મને 
એકાએક મેળાપ થયો. મારા અભ્યાસ માટે તેમણે પૂછપરછ કેરી 
અને મેટ્રિકની પરીક્ષામાં સારી રીતે પાસ થાઉં તો કપોળ બૉડિ 
સ્કૂલમાં દાખલ થઈ શકારો તેમ તેમણે મને વચન આપ્યું. તે 
સુલ્ાકાત હુજુ શારા સ્મરણુમાં તાજી છે. તેમણે તો! અનેક 


૬૮ 


વિદ્યાશીને જેમ દાખલ કરાવ્યા ટુતા, તેમ સહજ મને પણુ કહેલું. 
પણુ તે વચને શને અતત ઉલ્લાસિત કરેલો. મેટ્રિકના પરિણામ 
છી હું તેમની પાસે ગયે! તે વખતે તેઓ નિશાળના શિક્ષક મટી 
વેપારી બન્યા હતા અને પોતાની એફ્િસે કામ કરતા. પણુ તેમને॥ 
વ્યવસાય વેપાર કરતાં વિઘાર્થીઓને ઝુલાકાતો આપવી અને તેમના 
અભ્યાસ માટે ગોઠેવણુ કરી આપવી તેજ હતે, શિક્ષક હતા તે 
દિવસથી તે વિઘાર્થીઓમાં “માસ્તર” તરીકે એળખાવા લાગ્યા. 
અને આજે માસ્તરના વ્હાલસોયા નામથી તેમને સૌ બોલાવે છે. 


ભાઈથી ખછુશાલદાસભાઈએ તે સેંકડો વિધાથી'ઓર્તા જીવન 
ઉજીવળ ખનાવ્યાં છે અને તેમના જીવનઘડતરમાં તેમણે કંઈ ને 
કંઈ ફાળા આપ્યો! છે. પણુ હું માતું છું કે મારા વિધાર્થી'જજીવનના 
ઘડતરમાં તેમને ફાળા અનન્ય છે. તેનાં હુજારો ચિત્રો આજે મારા 
સ્મરણુપટ ઉપર તરી આવે છે પણુ તેને યથાથ સ્વરૂપ આપવાની 
માણી શક્તિ નથી. 

સને ૧૯૨૦માં તેએ મને શેઠ વ. સા. કપોળ બોડિગ 
સ્કૂલના ટ્રસ્ટીએ પાસે લઈ ગયા. મારા અભ્યાસની ખૂખ સ્તુતિ કરી 
મને સંસ્થામાં દાખલ કરાવ્યો, મારા અને મારા મિત્ર સ્વ. ગંગાદાસ 
સાધવજી મહેતાના અભ્યાસ માટે સ્કોલરશીપની ખાસ ન્યવસ્થા 
કરાવી. પહેલી લડાઈ પછી મોંઘવારી સખ્ત વધી ગઈ હુતી અને 
સૌ લિદ્યાથી'એ! તરીકે અમે ખર્ચ સારી રીતે કરતા. તે ખધા માટે 
તેમણે મહેનત કરીને ગોઠવણુ કરાવી આપી, પોતે તે વખતે 
બોહિગના એનરરી સેક્રેટરી હુતા અતે લગભગ દરરોજ સંસ્થાર્મા 
આવતા. સંસ્થાતું સંચાલન કરવાની તેમની રીત પણુ વિશિષ્ટ હતી. 
જે સંસ્થામાં પોતે ખાળપણુથી દાખલ થયા હુતા, જેમાં પોતાને 


ડૃહ 


ર 


ખપે અભ્યાસ કર્યો હતો, તેના મંત્રી તરીકે પણુ તેએ વિદ્યાથી 
તરીકે જ વર્તતા અને હજુ પણુ તેમ જ કરે છે. અમારા વખતમાં 
તો અમે દરરોજ તેપ્તની સાથે તીત્ર વાદવિવાદ કરતા, અનેક 
મતભેદો ઉપસ્થિત થતા અને તેમાં તેમને કસુરવાન ગણી તેમની 
સાથે રિસાતા, લડતા, પણુ તેમણે કદી તે માટે માડું લગાડયું' હોય 
કે કોઈને ખાસ ઠપકે। આપ્યો હોય તેવું મારા સ્મરલુમાં નથી. 

સને ૧૯૨૧ની સાલમાં અમે કપાળ બોડિશ સ્કૂલનો ૨%ત 
મહોત્સવ ઊજવ્યો. મહિનાઓ સુધી આ સમારંભ માટે તૈયારી 
કરી અને માધવખાગમાં તે યાદગાર સમારંભમાં માસ્તર સાહેબે 
એક ગુંદર ભાષણુ કર્યું. જે સંસ્થાની સ્થાપનાથી પચ્ચીસ વષ સું 
તેમયુ પાતાના ઘર કરતાં પણુ વધારે સંબંધ રાખ્યો હતો તેનો 
એટલે ઉર્ષ જોઈ તેમનો ઉલ્લાસ માતો ન હતો. તે વખતે સંસ્યાતા 
પચ્ચાસ વર્ષ પૂરાં થાય લ્યારે તે કેવી હોવી જેઈ એ તેના સ્વપ્નના 
કંઈક ખ્યાલ આપ્યો હતો. ખીર્જા પચ્ચીસ વર્ષ ષણુ વહી ગયાં અને 
સસ્થાનો સુવર્ણું મહોત્સવ ગચે વર્ષે ન્યારે ઉજવાયો! હ્યારે તેજ 
અને તેવા જ ખુશાલદાસભાઈ ખધા વિદ્યાર્થીએ સાથે સતત ઝુવાન 
હેદ્ય તેમ દેખાતા હતા. 

વિવાર્થીઆના સતત સપર્કને લીધે ફે ગમે તેમ, પણુ શ્રી 
સુશાલદાસભાઈ વૃદ્ધ થયા જ નથી, સુવક જ રહ્યા છે. 

૧૯૨૧માં બાડિમની સિલ્વર જ્યુખિલીના ઉત્સાહમાં 
વિધાર્થીઓએ કપોળ સુવક મડળ સ્થાપવાતે! વિચાર ઉપાડ્યો અ 
જ્ઞાતિ માટે એક માસિક કાઢવાને નિશ્ચય ટચ. ખુશાલદાસભાઈની 
આગેવાની નીચે અનેક પ્રાથમિક સભાએ બાડિમ સ્કૂલમાં ભરાઈ 
અને કપોળ સુવક મંડળ સ્થપાયું. “કપોળ અને ક્પોછા મિત્ર? 


છ્ટ 


માસિકના જન્મ થચે! અને તેનું તંત્રીપદ માસ્તર સાહેબે સ્વીકાર્યુ. 
તે વખતે ખુશાલદાસભાઈની પ્રવૃત્તિ વિઘોત્તેજક કાર્યો અને સુખ્યત્વે 
કપોળ સ્તાતિ પૂરતી હતી. 

પણુ તે માસિકના તંત્રી તરીકે તેમણે તેને પોતાના વિચારો 
ગ્રદશિંત કરવાતું અને પોતાની પ્રિય પ્રવૃત્તિએ વિકસાવવાનું સુંદર 
સાધન ખનાવ્યું. તેમનો ઘણા! ખરે વખત તે વખતે આ માસિક 
ચલાવવામાં જતે. લેખા લખવા લખાવવા, છપાવવા, તેનાં પ્રૂફ 
સુધાર્વાથી માંડીને તેનાં ઠેકાણાં લખવાં : તે ખધી પ્રવૃત્તિઓ પોતે 
જાંસથી કરતા અને અસે વિદ્યાર્થોએ તેમને મદદ કરવા બંધાએલા 
હુતા. પણુ એક પછી એક સૌ કંટાળ્યા, પરંતુ ખુશાલદાસભાઈ એ તે! 
જપોળ અને કપોળ મિત્ર'ને એવું ને એવું ચેતનવંતું રાખ્યું છે. તે 
તેમની સતત કાર્ય કરવાની રીતની સાક્ષી પૂરે છે. 

જે કામ હાથ ધરવું તે કોઈ પણુ સંનનેગોમાં પાર્‌ પાડવું અને 
તે માટે ગમે તેટલે! ભાગ આપવો પડે તે! આપવે તેવું પોતાના 
પ્રિય વિષય માટે આત્મવિલોપન કરવાતું ખુશાલદાસભાઈએ તેમની 
અનેક પ્રવૃત્તિથી ખતાવી આપ્યું છે. 

પચ્ચીસ વર્ષ પહેલાં ખુશાલદાસભાઈ સ્તાતિની જ પ્રવૃત્તિઓમાં 
રસ લેતા, અને જ્યારે અમે જ્તુવાનીઆઓ તેમના ટૂંકા દૃષ્ટિબિન્ટુ 
સાટે તેમની સાથે લડતા ત્યારે જ્તાતિસેવા જ દેશસેવા છે તેમ 
વારંવાર સમાવતા. પણુ દેશના જાહેરજીવનમાં ભાગ લેવા માથે 
તેમના દિલમાં ઊંડી ઇચ્છા તો હતી જ એસ તો દેખાતું હતું. પોતે 
નાનપણુથી કૉંગ્રેસમાં ડેલીગેટ થઈને જતા અને ૧૯૨૧ના 
અસહકારના યુગમાં તે! અમે બોડિગમાં તેમની સાથે અનેક 
વાગ્યુદ્ધસાં દરરોજ કલાકે! ગાળતા. એક વખત ફેટલાક મિત્રોએ 


૭૧ 


ખો અભ્યાસ કચ હતો, તેના મંત્રી તરીકે પણુ તેએ વિદ્યાર્થી 
તરીકે જ વર્તતા અને હજુ પણુ તેમ જ કરે છે. અમારા વખતમાં 
તો ભમે દરરોજ તેમની સાથે તીવ વાદવિવાદ કરતા, અનેક 
સતભેરો ઉપસ્થિત થતા અતે તેમાં તેમને કસુરવાન ગણી તૈમની 
સાથે રિસાતા, લડતા, પણુ તેમભુ કદી તે માટે માઠું લગાડ્યું હોય 
જે કોઈને ખાસ ઠપકો આપ્યો! હોય તેવું મારા સ્મરણુમાં નથી. 
સને ૧૯૨૧ની સાલમાં અમે કપોળ બોડિગ સ્કૂલને! રજત 
સહાત્સવ ઊજવ્યો. મહિનાઓ સુધી આ સમારંભ માટે તૈયારી 
કરી અને માપવખાગમાં તે યાદગાર સમારંભમાં માસ્તર સાહેબે 
એક સુંદર શાષભુ કર્યું. જે સંસ્થાની સ્થાપનાથી પચ્ચીસ વર્ષ સુધી 
તેમણે પોતાના ઘર કરતાં પણુ વધારે સંબંધ રાખ્યો હતો તેને! 
એટલે ઉહર્ષ ન્‍નેઈ તેમનો ઉલ્ક્ષાસ માતો ન હતે, તે વખતે સંસ્થા 
પચ્ચાસ વર્ષે પૂરાં ધાય લ્યારે તે કેવી હોવી નેઈએ તેના સ્વપ્તતા 
કંઈક ખ્યાલ આપ્યો હતો, બીજ પચ્ચીસ વર્ષ પણુ વદી ગયાં અને 
સસ્થાનો સુવર્ણ મણેત્સવ ગચે વર્ષે ન્યારે ઉજવાયો વ્યારે તૈજ 
અને તેવા જ ખુશાલદાસભાઈ ખધા વિધાર્થીઓ સાથે સતત યુવાન 
હાય તેમ દેખાતા હતા. 
વિદાર્થીઓના સતત ગંપર્ડને લીધે કૈ ગમે તેમ, પણુ શી 
ખુશાલદાસભાઈ વૃદ્ધ થયા જ નથી, ચુવક જ રહ્યા છે. 
૧૯૨૧માં બોડની સિલ્વર જ્યુબિલીના ઉત્યાહુર્મા 
વિદ્યાર્થીઓએ કપોળ યુવક મંડળ સ્યાપવાનો વિચાર ઉપાડયો અને 
જ્ઞાતિ માટે એક માસિક ટાઢવાને નિશ્ચય ક્યો. ખુચાલદાસભાઈલી 
“જેવાની નીચે અનેક પ્રાધમિક સભાએ બોડિમ સ્કુલમાં ભરાઈ 
* કપોળ ચુવક મંડળ સ્પપાયું. “કપોળ અને કપોળ મિત્ર” 


૫૦ 


શાસિકનો જન્મ થયો. અને તેનું તંત્રીપદ માસ્તર સાહેબે સ્વીકાર્યું 
તે વખતે ખુશાલદાસભાઈની પ્રવૃત્તિ વિઘોત્તેજક કાચો અને સુખ્યત્વે 
કપોળ જ્ઞાતિ પૂરતી હુતી. 

પણુ તે માસિકના તંત્રી તરીકે તેમણે તેને પોતાના વિચારો 
પ્રદશિંત કરવાનું અને પોતાની પ્રિય પ્રવૃત્તિઓ વિકસાવવાનું સુંદર 
સાધન ખનાવ્યું. તેમનો ધણ! ખરે વખત તે વખતે આ માસિક 
ચલાવવામાં જતો. લેખો લખવા લખાવવા, છપાવવા, તેનાં પ્રૂફે 
સુધારવાથી માંડીને તેનાં ઠેકાણાં લખવાં : તે ખધી પ્રવૃત્તિઓ પોતે 
જાસથી કરતા અને અમે વિદ્યાર્થોએ તેમને મદદ કરવા બંધાએલા 
હુતા. પણુ એક પછી એડ સૌ કંટાત્યા, પરંતુ ણુશાલદાસભાઈ એ તો. 
જપોળ અને કપોળ મિત્ર'ને એવું ને એવું ચેતનવંતું રાખ્યું છે. તે 
તેમની સતત કાર્ય કરવાની રીતની સાક્ષી પૂરે છે. 

જે કામ હાથ ધરવું તે કોઈ પણુ સંજેગામાં પાર પાડવું અને 
તે માટે ગમે તેટલો ભોગ આપવે પડે તો આપવો તેવું પોતાના 
પ્રિય વિષય માટે આત્મવિલોપન ડરવાનું ખુશાલદાસભાઈએ તેમની 
અનેક પ્રવૃત્તિથી ખતાવી આપ્યું છે. 

પચ્ચીસ વર્ષ પહેલાં ખુશાલદાસભાઈ સ્તાતિની જ પ્રવૃત્તિઓમાં 
રસ લેતા, અને જ્યારે અમે જુવાનીઆએ તેમના ટૂંકા દૃષ્ટિબિન્ડુ 
માટે તેમની સાથે લડતા ત્યારે જ્ાતિસેવા જ દેશસેવા છે તેમ 
વારંવાર સમજાવતા. પણુ દેશના જાહેરજીવનમાં ભાગ લેવા માઝે 
તેમના દિલમાં ઊંડી ઈચ્છા તો હતીજ એમ તો દેખાતું હતું. પોતતે 
નાનપણથી કૉંગ્રેસમાં ડેલરીગેટ થઈને જતા અને ૧૯૨૧ના 
અસહકારના ચુગમાં તો અમે ખોડિંગમાં તેમની સાથે અનેક 
વાગ્યુદ્ધમાં દરરોજ કલાકે ગાળતા. એક વખત કેટલાક મિત એ 


છ્૧ 


તેમને ગુંબઈ મ્યુનિસિપાલિટીની ચૂટણીમાં ઊભા રહેવાનો અડ્ડુ 
આગ્રહ કર્યો. તેમને સમજાવવામાં મારો પણુ કંઈક હિસ્સો હતો. 
ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવવાને ખટુજ થોડા દિવસ હતા. કંઈ 
તૈયારીઓ તો હુતીજ નડિં અને તે વખતે ચૂંટણીમાં જે મોટે! 
ખર્ચ કરવો પડતે તેનો થોડો ભાગ પણું ખર્ચવાની ઈચ્છા * 
હતી નહિ. મ્યુનિસિપાલિટીના જાહેરજીવનમાં પડવાની તેમની 
તમદ્લા જગી અને મ્યુનિસિપાલિટીમાં તેમની ઉમેદવારી નોંધાવવા 
'આછે હું તેમની સાથે ગચ. અમલદારોને પણુ આશ્ચર્ય થયું હરો કે 
છેલ્લે દિવસે ઉમેદવારી નોંધાવનાર આ વ્યક્તિ કાં ચૂંટણીના 
જંગથી અજાણુ છે અચવા મહાત્તાકાંક્ષી છે. માત્ર એક મહિનામાં 
ુશાલદાસભાઈએ વિશિષ્ટ રીતે એટલું ખધું કામ કર્યુ કે ચૂંટણીમાં 
તેમનો વિજ્ય થયો તેટલુંજ નહીં પણુ સૌથી વધારે મતો 
મેળવ્યા. આ માટે તેમણે કોઈ ન્તહેરસભા ભરી નથી, કેઈ રીત- 
સર્તું ભાષણુ કર્યું નથી. ખીન્ત ઉમેદવાર અખત્યાર કરતા હતા તેવી 
ચૂંટણીની વ્યવસ્થા કરી નથી, માત્ર તેમની મૂંગી સેવાની કટર 
ગ્રજાએ તેમને ચૂંડીને ઠરી હતી. શરૃતા મ્યુનિસિપલ તકમાં 
સુરાલદાસભાઈએ ખડું ઉત્સાહભેર ભાગ લેવાનું શર્‌ કર્યું. પોતે 
વિદ્યાના ઉત્તેજનમાં રસ લેનાર એટલે સ્કૂલ્સ કમિટીમાં પણુ આવ્યા 
અને એક વખત તે એક દિવસમાં તેમની સાથે કરીને મે' ત્રિસેક 
જેટલાં સ્કૂલોનાં મકાનો નેયાનું મને યાદ છે. પણુ મ્યુનિસિપલ 
જીવન તેમની પ્રકૃતિને રૂચે એવું નથી તેમ તેમને તુરત જણુયું- 
અને ચોડાજ વખતમાં ગ્યુનિતિષાલિટીના સભ્ય તરિકે તેમનો 
- ઉસાટુ ઓછે ઘઈ ગયે, અને તેઓ કરી ચૂંગલીમાં 
! રહ્યા નહિ. 


છર 


તમના 1પ્રય પ્રણાત્ત [વદ્યાથા- [ને અભ્યાસમાં મદદ કરવા, 
કરાવવામાં, કેળવણીની સૈસ્થાએ સ્થાપવામાં અને તેને માટે 
કેડફરાળાએ ભેગાં કરવામાં હંમેશાં રહી છે અને તે કાર્ય તેમણે 
અંત નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી અને મોટા આત્મભોગથી કર્યું છે. 


સને ૧૯૨૪ માં હું ખી.એ. થચો. કૉલેજમાં મને ફેલોશીપ 
મળી. મેજ્યુએટ થયા પછી વિગાર્થીઓને સંસ્થામાં રહેવા દેવાનો 
નિયમ ન હતેો.. મારો ઉચ્ચ અભ્યાસ સરળ કરી દેવા ખાતર 
તેમણે તે નિયમમાં ફેરફાર કરાવ્યો. પોતે ગૃહપતિ હતા તે સ્થાન 
સેમણું મારા માટે છોડયું અને હું જ્યારે એમ.એ.માં પ્રથમ 
વામાં પાસ થચે લ્યારે તેમણે ઘણા આનેદથી મારું બહુમાન 
કરાજ્યું, યાર પછી ઉચ્ચ કેળવણીને પ્રચાર કરવો તે તો તેમને 
જન એક રટણુ થઈ પડયુ' અને સંખ્યાર્બધ વિદ્યાર્થીએ કદાચ 
તેમની સહાનૂભુતિ સિવાય કોઈ દિવસ પરદેશ જઈ ઉચ્ચ અભ્યાસ 
કર્‌ી શકત જિ તેમને તેમણે સહાય કરી અને વિદ્વાર્થીઆલમમાં 
શશહૂર થયા. 


વિદ્યાભ્યાસ પ્રત્યેના તેમનો પ્રેમ કેળવણીની સંસ્થાએ 
ક્થાપવામાં તરી આવે છે. આજથી વિશેક વર્ષ પહેલાં નક્રાખાદમાં 
તેમણે સારી હાઈસ્કુલ સ્થાપવાનો વિચાર હાથ ધો. હાઈસ્કૂલ 
ક્થાપીને ચલાવવાનું કામ ઘણું સુરકેલ હતું પણુ તેમણું તે ખીડું 
ઝડપ્યું. કેળવણી ઉત્તજક મંડળ સ્થાપ્યું, કડ ઊભું કર્યું, શાળા 
સ્યાપી, કુશળ શિક્ષકો મેળવ્યા અને સુંદર હાઈસ્કલ ઊભી કરી, 
«યાં તેમના મિત્રો અને પ્રશંસકોએ ઊભી કરેલી તેમની આશસતી 
ગ્રતિમા હજૂ પણુ આત્મસૈતોષતું હાસ્ય ટુચી રહી છે. 

જાક્રાબાદની શાળાના સફળ સર્જન પછી તો તેમણે 
પોતાની પ્રવૃત્તિ વધુ ન્‍ેસેસભેર ચાલુ રાખી છે. અને તેમની મદદથી 


છડ 


કેળવણી અને વૈદકીય શહતની અનેક સસ્થા હસ્તીમાં આવી 
છે. ટૂય એકઠાં કરવાં તે તો તેમને મન રમત થઈ છે. અને જાદુની 
જેમ કોઈપણ સારા કામ માટે તેએ કૂંડ મેળવી શકે છે. તે જન- 
સમાજમાં તેમતે માટેનાં માન અને વિશ્ચાસની પ્રતીતિ કરાવે છે. 

માસ્તર સાહેબની છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષની અનેકવિધ ગ્રવૃત્તિએઃ 
યાદ આવે છે ત્યારે સ્યતુજત્િસિસિણાવઃ ચિત્તે છોજ છતો 


એમ કહેવાતું મન થઈ નય છે, ક 
મમનલાલ હુ. ગાંધી 


છ્૪્ુ 


લ્ાખનર્મે એક $ 
ક [૨૨] 
શી. ગોકુલદાસ દ્વારકાદાસ શાયસુરા 


લાખ માનવીઓની સંખ્યામાં જેને નેઈને આપણે કંઈ 
વિશ્ચષ્ટતા અતુભવીએ એવા માનવી તો લાખે એકાદ માંડમાંડ 
જેવા મળે. 


*શ્રો. ખુશાલદાસભાઈને વર્ષો પહેલાં જ્યારે પ્રથમ “કપોળ 
મિત્ર'તા તંત્રી તરીફે નૈયા ત્યારે કંઈક એવો જ ભાવ અતુશવેલે,, કે 
આ ફોઈ લામાન્ય વ્યક્તિ તથી પલુ સે! હાખનર્મે એફ એ લોકવેણુ 
સાચાં પાડે એવી વિરલ વિભૂતી છે. 


અને વર્ષોના અનુભવ પછી પ્રયમ મિલને જે ભાવ અતુભવ્યા 
હુતા એ સાચા પડ્યા. 


આજે ખુશાલદાસ પારેખ એ નામ પડતાં જ કોઈ વિશિષ્ટ 
વસ્તુ, કોઈ વિશિષ્ટ વાત, કેઈ વિશિષ્ટ ભાવ દિલમાં પ્રગટ થાય છે. 
અને એપ્રની સાથે કરતાં, વસતાં, હામ પાડતાં ગૌરવ થાય કે 
આપણે જેમની સાથે અત્યારે છીએ એ સાનવી માનવસસૂડમાં ભાત 
પાડે તેવાં અનેક વિશિષ્ટ તત્ત્વો ધરાવે છે. 


છ્પ 


ખરેખર એમની રાજની જીવનચર્યાં-દિનચર્યા કોઈ ગૃહસ્થી 
સાધુ હોય એવી નેેનાર પર છાપ પાડે છે. 


એમનો પધારી આગળનો રેલિક્રેન સૂર્યોદય પહેલાં જગે. 
ઉપાના-આગમન પહેલાં એ ટેલિફ્ષેનની ઘ'ટડી રણુઝણે, કે!ઈના 
સગપણુનું કામ હેય, કોઈના શિક્ષણુની વ્યવસ્થા કરવાતી હોય, 
કોઈનાં દર્દ ટૂર કરવાની વાતેઃ હોય, કોઈના પંધાની વ્યવસ્થા 
સાચવવાની છહ્‌ય, કેઈ ને દાત દેવામાં સલાહુ મેળવવી હોય, 
ફેઇઈ ને સહાય લેવામાં સહાય મેળવવી હોય-આમ અનેક પ્રકારતા 
રેલિક્ષેન રણુઝણુતા આપણે સાંભળીએ ત્યારે જરૂર ખાત્રી થઈ જાય 
કે લાખમાં આવો ગૃહસ્થી સાધુ માંડ એકાદ મળી આવે. 


સ્વ. સર પટ્ટાણીના એક કાવ્યની કડીએ અમર થઈ ગઈ, છે- 
આ રહી થોડી એની વાનગી : 
સ્તેહ તણી નદીઓ અહીં વહે છે, 
આપ પીઓ ને પીવાડી લીઓ; 
અમૃત સમ ભોજન અહિયાં છે, 
આપ જમા ને જમાડી લીઓ, 
હોથ પોતાની કતે પર્‌ પાસે, 
આપી રીએ છી અપાવી રીઓ. 
કીસ્તી કરી પ્રજુ નામતે સતાર, 
આપ્પ તરે ને તરાવી લીઓ. 
સુશાલદાસભાઈએ આ કુંડીકાએ જીવી બતાવી છે એ એમના 
વનની વિશિષ્ટતદ છે. 
હાથ પાતાની કત પર્‌ પાસે, 
ર આપી રીઓ છ અપાવી દીઓ. 


૪૬ 


આ પ્રકારતું છીવત આપણામાંથી કેટલા અને કાણુ કેણુ 
જીવીએ છીએ? 


ખુશાલદાસભાઈએ નહિ નહિ તો આજ દિવસ સુધીમાં 
પચાસ લાખ રૂપિયા સખાવતમાં અપાવ્યા છે. એ સખાવત શરૃ 
થઈ છે કપોળ જ્તાતિથી, પણુ એ ત્યાં અટકી ગઈ નથી. એ સખાવતે 
આજે સાર્વજનિક સ્વરૂપ પકડચું છે. 


કપાળ જાતિ ભાગ્યવંત છે કે આવા લાખે માંડમાંડ એક 
મળે એવા માનવીને એમણે સમાજ અને દેશને અધૈણુ કરેલ છે. 
રશના સાર્વજનિક જીવનના વિકાસમાં ખુશાલઠ્ઠાસભાઈ નો જીવત" 
કાળા જરુર વિશિષ્ટ સ્‍્યાન લેરો એવું ઉર્જેવળ ભવિષ્ય એમની 
રાહુ નેતું ખડું છે. 

વિદાર્થી“તા પરમ મિત્ર, ડુખિયાના સાચા બેલી અને દર્કથી 
પીડાતા માનવીના શાંતિદાતા તરીકે ખુશાલદ્ટાસભાઈ ખડા હાય 
ચાર એમની સેવાએ સાચે સ્વરૂપે એમની આસપાસ પ્રગટી. 
નીફળે છે. કંઈક કુટુંબ જીવનના શએ વડીલ છે, કંઈક માર્ગ ભૂલેલાના 
એ સાચા શાહેખર છે; કંઈક મૂંઝાતા માનવીઓની એ અજખ 
રાહત છે. 

એ «યાં જય છે ત્યાં આશ્યાસનનાં, આશાના, ઉત્સાહના 
અને શાંતિનાં ઝરણાં વહે છે. 

આવા સુરુષ આપણા મિત્ર હોય, સ્નેહી હોય, સગા હોય, 
કુટુંબી હાય, જાતિખંધુ હાય ત્યારે આપણે આપણુ એ પરમ ભાગ્ય 
શમજડું કે લાખોસાં એક ભાગ્યે મળે એવા વિશિષ્ટ પુરુષના 
હેયામાં આપણું સ્થાન છે. 

--શોકૃલદ્ાસ ફ્રારડાદાસ રાયચુરા 


ઝૂ 


કર્મવીર ખુશાલદ્દાસ : 
૦ (૨31 
થી. કાલિદાસ વસત૪ દવે 


આજથી પચ્ચીસેક વષો પહેલાં સેન્ડહુર્સ્ટ રોડ પરના પાતાના 
દવાખાનામાં હો! પ્રાણુજીવનભાઈ મહેતાએ શ્રી. ખુચાલદાસભાઈ તે! 
મને પ્રથમ પશિચય આપ્યે.. તેમણ બે શખ્દો જ વાપરેલા : 
“ખુશાલદાસભાઈ એક સમાજસેવક અને પત્રકાર છે.” ત્યાર 
પછીના મારા પરિચયે એક નવો શખ્દ તેમાં ઉમેરાવ્યા છે. “થી 
ખુશાલદામભાઈ એક કેળવણીકાર પણુ છે.” પવિત્ર અને શ્રીમાત 
કુટુંબમાં જન્મ હાવો એ જેટલું ગૌરવભર્યું છે, તેટડુજ એ સ્થાન 
ચચેોજજવલ કાર્યોનું પ્રેરણાસ્થાત પણુ ખને છે, 
શિક્ષણ જેવા છીવનઘડતરના વ્યવસાય પ્રત્યે આકર્ષાનાર 
વ્યક્તિતું માનસ સ્વાભાડિક્તાએ જીવનવિકાસ વાંચ્છતું હોય છે. 
અભ્યાસના અંતે જીવનનો આરંભ તેમળે શિક્ષળુનો વ્યવમાય 
સ્વીકારીને કર્યો, એ બટ સૂચક ધટના છે. સે'ડા સમય પછી તેમ 
* ભલે શાળામાંનું શિક્ષભનું કાર્ય ત્યજી દીધું પતી વશ્નુતઃ તો એ જ 
“રથને તેમણે બીજી પ્રવૃત્તિઓદ્રારા લંબાવ્યું અને વિકસાવ્યું છેઃ 


કૃપોળજ્ઞાતિતા સુખપત્રતું જવાખદારીભર્યું તંત્રીસ્થાન સ્વીકારીને 
તેએ। પત્રકાર ખન્યા. પત્રકાર અને સમાજસેવકની પ્રવૃત્તિઓ ખરી 
રીતે કેળવણીને પ્રચાર, વિસ્તાર અને વિકાસ કરનારી હોય છે. 
આજે તેમના લગભગ ૪૦ વષો જેટલા લાંબા સમયની પ્રવૃત્તિઓમાં 
સમાજજીવનને ઉર્ધ્વગામી ખનાવે તે પ્રવૃત્તિઓ ભગ્રસ્થાને છે. 
શાળાએ, છાત્રાલયો અને ઈસ્પિતાલો જેવી સંસ્થારયો તેમની 
સેવાની ઘાષણુ કરી રહી છે--તેમની સેવાનાં સ્મારકો ખની રહી 
છે. સમાજજીવન સર્જ રીતે ત્યારે જ આરીગ્યભર્યું હોય, જ્યારે 
તેની દરેક ન્યક્તિ આરોગ્યભર્સું જીવન ગાળતી હોય. પરંતુ આજના 
સમચે સમાજ કેવી સ્થિતિમાં છે? માણુસ પોતાની માણુસાઈ 
ચૂક્યો છે એ હકીકત આજના સમચે ડુઃખદ અને ભયંકર રીતે 
સાચી ઠરી છે. મહાભારતકાળથી તે મહાત્માજીના ફૃતધ્નવધના 
સમય સુધીનાં છ સાત હજર વર્ષોની માનવતાની પ્રગતિ ફેટલી ? 
_ઝાપદીનાં વસ્ર ખેંચનારી વૃત્તિ આજ અલ્પાંશે પણુ એછી થઈ છે ? 
સોયની અણી જેટલી પણુ પૃથ્વી ન આપનારની કેવળ અહમફેન્દ્ર 
વૃત્તિ આજ ખલવત્તર નથી બની લાગતી? ત્રણુ લોકના રાજ્યની 
ઉપેક્ષા કરનાર અર્જનવૃત્તિવાળી વ્યક્તિઓ આજે ફેટલી છે ? 
જગતની શાસન વ્યવસ્થામાં આવી વૃત્તિને કેટલે! પડઘો પડે છે ? 
વૉટલુથી “ સારાજેવા '--સુધીના ૧૮૧૪ થી ૧૯૧૪ સુધીતા--એડ 

શતાખ્ટિ જેટલા સમયમાં માનવતા એટલી નીચે ઊતરી કે તેણે 
કૈસરને સજયૌ; અને ૧૯૧૪ થી ૧૯૩૯ સુધીના ૨પ વર્ષની વૈજ્ાનિક 

ગમ્રગતિએ માનવતાને વધારે નીચે ઉતારી. તેનું પર્સિપ્મ હિટલર 

અતે અણુખોગ્ખ, સંસ્કૃતિના સંહારમાં, જે જે કાંઈ ભવ્ય અને 

વિભૃતિવાછુ' છે, તેના વિનાશમાં પ્રજાએ પરસ્પર સ્પર્ધા કરવા 


ઉદિ.હાદ 
1 
ર 
ન્‍ ર / 
ડો પૂ 
દૃ ા ર 


શ્રી, ખુશાલદાસભાઈ : ઈ. સ. ૧૯૨પ૫મા 


ઉદારતા અને ક્ષમાના ગુણ પણુ તેમનામાં ઉહટપસે વસે 
છે, રૈમરના કાયોમાં વિધ્ત નાખનાર, તેને હાનિ પહોંગ્રાડતાર અને 
સેને નિષ્ફળ બનાવવા પ્રયત્ત કરનારને પણુ શ્રી. ખુશાલદાસે . 
ઉદારતા અને કમા ખતાવી છે. તાયા ખ્રાહાયુતતતા આવી રીતે 
તેએ વોતક બન્યા છે. 


ફપોળજ્તાતિમાં શ્રી. ખુશાલદાસ એક ઘરગથ્ધુ નામ બની 
ગયા છે. આશરા વિતાના કોઈપણુ કપોળચુવકને વિવાભ્યાસની 
સશવડ, લારપછી તેના ઘરચંમારની સગવડ, તેતા પૈષા કે 
નોકરીની શ્રગવડે ભને માંદગીમાં માવજતની તગવડ કરી આપતા 
શ્રી, ખુશ્ઞાલદાક્ષને નેવામાં અશ્યા છે, અરે, એલેષિ ચેર્ફારની 
સમવડ પણુ તેમણે કરી છે, ડપોળકે।મનું એકપણુ ઘર એવું તિ 
રાય, કે ચ્યા ખુશાલદાસનું તામ ત પહોંચ્યું હોય. 

શ્રી, ખુશાલદાસ એક વ્યક્તિ મટીને સસ્થા મત્યા છે. આ 
ચાલીસ વષે જેટલા શ્રમયમાં તેમણે કેટલાચે સુવાનેસે આપર્ષ્યા 
છે, અને તેઓતું પ્રેરણસ્યાન તે ખન્યા છે. પત્રકાર, સમાજસેવક 
ભને ફેળવણીકાર ખુશાલદાસ તેમનાં કાયોમાં અમર છે. 


કાલિદાસ વ. દવે 





શ્રી, ખુશા્લદામભાઈ $ ઈ. સ. ૧૯૨૫માં 


ઉદારતા અને ક્ષમાના ગુણે! પણ્‌ તેમનામાં ઉહટપણે વસે 
છે. તેમનાં કાર્ોમાં વિથ નાખનાર, તેને હાનિ પહોંચાડનાર અને 
તેને નિષ્ફળ બનાવવા પ્રયત્ન કરનારને પણુ શ્રી. ખુશાલદાસે 
.દરતા અને ક્ષમા ખતાવી છે. સાચ્ચા ખ્રાહ્મણુત્તના આવી રીતે 
તેએ વોતક ખન્યા છે, 


કપોળન્તાતિમાં શ્રી. ખુશાલદાસ એક ઘરગથ્થુ નામ ખની 
ગયા છે. આશરા વિનાના કેઈપણુ કપોળયુવકને વિદ્યાભ્યાસની 
સગવડ, ત્યારપછી તેના ઘરસંસારની સગવડ, તેના ધંધા કે 
કેરીની સગવડ અને માંદગીમાં માવજતની સગવડ કરી આપતા 
થી. ખુશાલદાસને જોવામાં આવ્યા છે. અરે, અંભેષ્ટિ સેસ્કારની 
સગવડ પણુ તેમણે કરી છે. કપોળકે।મનું એકપણુ ધર એવું તહિ 
હેય, કે જ્યાં ખુશાલદાસનું નામ ન પહોંચ્યું હોય. 
શ્રી. ખુશાલદાસ એક વ્યક્તિ મટીને સસ્થા બન્યા છે, આ 
ચાલીસ વર્ષ જેટલા સમયમાં તેમણે કેટલાયે યુવાનોને આકર્ષ્યા 
છે, અને તેવું પ્રેરણાસ્થાન તે બન્યા છે. પત્રકાર, સમાજસેવક 
અને કેળવણીકાર ખુશાલદાસ તેમનાં કાયોમાં અમર છે. 
કાલિદાસ વ. દવે 


શ્રી. ખુશાલદ્ટાસભાઈ નો સેવાયેગ : 
છં [૨૪] 


શ્રી. પરમાણુંદ કુંવર કાપડીઆ 


શ્રી. ખુશાલદાસ કુરછી પારેખનું નામ માત્ર કપોળ કોમમાં જ 
નહિ પણુ ઝુંગઈના સૌરાષ્ટ્વાસીઓમાં તેમજ સૌરાષ્ટ તળમ' 
એટકું ખધું જતીતું છે કે તેમના પરિચય આપવાની લાગ્યેજ 
જરૂર લેખાય. તેમની આજ ગુધીની અનેકવિધ સેવાઓની કટ્્ટૂપે 
તેમના સ્તરજનો, મિત્રો અને પ્રશાગકો પાસેથી થોડી થેદડી ફ્કમો 
એકડી કરીને તેમને એક થેલી આપવા માટે આજથી આડેક 
મિન ઉપર થેડ પ્રાબલાલ્ દેવકરણ નાનજીતા પ્રમુખપણા નીચે 
એક ત્રમિતિ નીમવામાં આવી હતી. આ હિલચાલ ટર્‌ કરવામાં 
આવી લ્યારે તે ડિલચાલના પ્રયેો”કોની કલપના બટ બઠુ જા 
એક લાખ રૂપીઆ સુધી પહોંચવાની હતી. તેતા બદધે તે ઘેલ્રીમાં 
આજે અરી લાખ જેટલી શ્રાનદાર રકમ ભરાઈ ચદી છે અતે આ 

હ રકમ ભરનાર્મદં કપાળ કમની બડારની પળુ અનેક વ્યકિતઓ 
છે. આ હદીક્ત જ તેમની અમાધ રણ લોકપ્રિયતાનો કાંઈક ખ્યાલ 
આપવા માટે પૂરતી છે. શ્રી. ખુશ્રાલદદાસભાઈ ડાઈ ગ્ાટ 


૮ર 


૧ 


સત્તાસ્થાન ઉપર બેઠ હુત તૌ એમ પણુ માનવાને કારણુ મળત 
જુ આગામી લાલતા લોભે કે પોતાને થયેલા લાભના ત્રાણુસ્વીકાર 
તરીકે કેટલીક વ્યફિતએએ મળીને આ રફમ ફાઢી આપી હરો. 
પણુ આડું કશું પણુ ખુશાલદાસભાઈ માટે કહી શકાય તેમ છે જ 
નહિ, તો પછી એવું તો ખુશાલદાસભાઈમાં શું છે કે જેને લીધે 
તેઓ પોતાની કપોળ કેમનો તેમજ અત્ય કેમના આરૈવાન 
ગૃહસ્થોનો, શ્રીમંતોનો તેમજ સામાન્ય સ્થિતિના સાણુસોનો 
આઢલે! ખંધા ચાહુ, આદર, સદ્ભાવ પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે? આ 
સ્વાભાવિક સમસ્યાનો આપણે અહિં થોડોએક તિચ્છેટ કરીએ. 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈતું સેવા તરક્નું સ્વાભાવિક વલણુ તેમના 
જીવનના પ્રારંભકાળથી પ્રગટ થતું આવ્યું છે. પોત્તે સુંખઈની જે 
કપોળ બોડિંગમાં રહીને ભણ્યા તેજ બોડિગના તેઓ ૧૯૦૪માં 
ગુડુપતિ થયા. સાથૅ સાથે કપોળ સ્ટુડન્ટસ્‌ સુનિયન તેમણે ઊભુ” 
કર્યું, અને ૧૯૦૮ માં એટલે કે ૨૩ વર્ષની ઉંમરે તેમણે પોતાના 
સહાધ્યાયી શ્રી, જગજીવનદાસ નારાયણુદાસ મહેતાના સહથાગ- 
પૂર્વક અમરૅલીમાં કપોળ વિઘાત્તેજક કૂંડની અને ૧૯૦૯ માં કપોળ 
બોડિગ સ્કૂલની સ્થાપના કરી. એ જ અરસામાં સુંબઈમાં તેમણે 
૧૯૦૮માં 'કપોળા' માસિક શરૂ કર્યું અને ૧૯૧૯ માં કપોળ 
વસતિપત્રક તૈયાર કર્યું. આમ તેમની જે સેવાચોગની શરૂઆતા 
શઈ તે સેવાચોગ તેઓ ઝુટસ્યાશ્રમી ધયા, ખી. એ., એલએલ, બી. 
થયા, કેઈ ફાઈસ્ફૂલમાં ઘોડો ક્મય શિક્ષક ઘયા, પછી કોઈની સાથે 
મળીને કમીશન એજન્ટનું કામ શરૂ કર્યું, અને સમયાત્તરે વીમાન 
એજન્ટ ત્તરીફેતું કામ ઉપાડયું અને તેમાં ઠીક ટીક કમાયા, એમ 
છતાં પણુ ઉપર જણાવ્યો તે તેમને] સેવાચોગ અખેંડપણે ચાલતો. 
રકો, એટલું જ નહિ પણુ ઉત્તરોત્તર વિસ્તરતો રહો. ૧૯૨૧ માં, 


૮૩ 


ક 


એટલે કે તેમની ૩૬ વર્ષની ઉમ્મરે તેમનાં પત્તી, ખે સુત્ર અને એક 
મુત્રી મૂઠીને રુજરી રયાં ત્યારબાદ નવો ગૃહસ્થાશ્રમ માંડવા માટે 
અનેક સગાંવહાલાંએ તેમ જ મિત્રો તરફથી આગ્રહ હોવા છ્તાં 
તેમશ તે તરક નજર સરખી પણુ ન કરી અને છેલ્હાં કેટલાંક 
વર્ષથી તો તેએ પોતાના વીમાના કામકાજથી તદ્ન ફારેગ થચેલા 
છે અને તેમણે પોતાનું સમગ્ર તન અને મન, અને જરૂર પડે તયા 
ધન પણુ વિવિધ સેવાકાર્યને જ અર્પણુ કર્યું છે. સવારના વહેલાં ઊઠે 
ત્યારથી તે રાત્રે મોડા સૂએ ત્યાં સુધી તેમને ખીજુ' કોઈ ૨ટણુ નથી. 
તેમના હાથે અથવા તેમની પ્રેરણાથી તેમજ ચે।જક શક્તિથી 
જેટલીએ સંસ્થાએદ ઊભી થઈ છે; તેમને માથે પણુ કેટલીયે સંસ્થાની 
જવાખદારી છે; આજે પણુ આ સંસ્થા માટે આટલું ફૂડ લેગુ' કરવાનું, 
છે, આ સંસ્થાની આટલી જરૂરીઆતને પહોંચી વળવાનું છે; આજે 
હુવે આ નવી સંસ્થા ઊભી કરવાની જરૂર છે અને તે માટે આમને 
તેમ જ તેમને મળવાતું છે અને કોઈ હિસાખે બે મહિનામાં ખે લાખ 
કે પાંચ લાખ એકઠા કરવાના છે-આ જ માત્ર તેમની ચિત્તા હૉય 
છે અને આ જ માત્ર તેમનો વ્યવસાય હાય છે. તેમના કાર્યની. 
શરૂઆત તેમણે કપોળ કોમના મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં જ રારૂ કરી હલી 
અને આજે પણુ જેકે તેમના હાથે ગનેક સાર્વજનિક સંસ્થાઓ 
ઉદ્ભવ પામી છે તો પણુ કપોળ કોમ જ સુખ્યત્વે કરીને તેમની 
લાગવગતું મોડું ક્ષેત્ર છે. કપોળ કેમ સ્વભાવથી ઉદાર છે. તેને 
શ્રીમન્તાઈ પણ વરેલી છે. તે કોમના શ્રીમાનોમાં સાર્વજનિક 
ભાવના પણુ ભરેલી છે. આ શ્રીમાનોના દિલને સ્પર્શવાની શ્રી, 
, સુંશાલદાસભાઈ ને કોઈ અદ્ભુત કળા સદપડી છે. આ કળાના મૂળમાં 
,વૈમની નિઃસ્વાર્થ સેવાનિષ્ઠા રહેલી છે. વળી સાથેસાથે તેમનામાં 
અનુપમ પ્રાકૃતિક માધુર્ય ભર્યું છે, પરિણામે તેએ ન્યાં જાય ત્યાં 


«૪ 


સામાના દિલને હાદક આવકાર પ્રાપ્ત કરે છે, અને પોતાનું ધાયું* 
સિદ્ધ કરીને પાછા ફ્રે છે. વળી જ્યારે પણુ તેઓ કે!ઈપેણુ સંસ્થા 
માટે કોઈની પણુ પાસે નાણાંની માગણી કરે છે તારે સામાની 
પરિસ્થિતિ, વૃત્તિ, વલણુ વગેરેથી તેએ પૂરા વાકેક્ગાર હોય છે 
અને તેથી તેએ એવી કુનેહથી વર્તે છે કે તેમના વિષે કોઈના 
દિલમાં કશો અણગમા તો પેદા થતોજ નથી. ખુશાલદાસભાઈ 
આવ્યા છે તો કોઈ સારા કામ માટે જ આવ્યા હરો એમ સમજીને 
તેમને સૌ કોઈ આવકારે છે અને તેમને સાંભળીને તેમની માગણીને 
પહાંચી વળવા સૌ કોઈ આતુરતા દાખવે છે, ઢારણુ કે તેમની 
માગણી સામાની તાકાત અત્તે સહજ વૃત્તિના માપથી હંમેશાં 
સમપાયલી હાય છે. 


આજ તેમને! સેવાચોગ તેમને સતત પરિભ્રમણુ કરાવે છે, 
તેએ મહિનામાં પદર દિવસ કાઠિયાવાડમાં જ હેય. આજે આ 
સેસ્થાનું ઉટ્ધાટન છે, આવતી કાલે આ સંસ્થાનો વાષિક મહોત્સવ 
જે, પછીના દિવસે અસુક સંસ્થતતું વધારણુ ઘડવા માટે અસુક સ્થળે 
એકઠા થવાતું છે--આમ એક સ્થળેથી ખીજ સ્થળે તેએ સ્રતત 
કૂર્તા જ હોય છે. એક દિવસ તમે તેમને રાજકોટ જુએ તે! 
ઔજ્ દિવસે ભાવનગર અને ત્રીજા દિવસે પાછા ઝુંબઈ તેએ આવી 
પહોંચ્યા હોય. અને આ બધું પોતાના ખરચે અને હિસાબે. આજે 
હવે એરોપ્લેનનાો યુગ છે, અઠવાડિયામાં આઠ જગ્યાએ ભમી 
વળવાતું છે. ખુશ્વાલદાસભાઈ આ માટે સદા લેયાર છે. તેમને કેદી 
થાક નથી, તેમને કોઈ એશઆરામ જેેઈતો નથી. આજે ૬૪ વધની 
ઉંમર્‌ પણુ તેમતું શરીર પૂરું તૈદુરસ્ત, ખડતલ અને માગે! તે 
ફામ આપે તેવું છે, અને શરીરને પપાળવામાં તેએ જરાપભુ 


ત્પ 


માનતા નથી. ખીજે કેઈ તેમને શોખ નથી કે રોકાણુ નથી. 
આવો એકાન્ત સેવાચોગ વિરલ સ્‍ેવા મળે છે. 


શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ માત્ર જાહેર સંસ્થાએના જ પ્રેરક કે 
સંચાલક છે એમ નથી. એમનામાં ઊંડી પરોપકાર ખુદ્ડિ છે. કેઈતું 
પણુ કામ કરી છૂટવું, કોઈને પણુ ઉપયોગી થડું એ એમની 
સાહજિક વૃત્તિ છે. તેમના માટે ફોઈપણુ નાતું કામ નાનું કે અલ્પ 
મહડત્તતું નથી. કઈ વિઘાર્થીને કશીપણુ અગવડ હોય, કેઈ 
કુટુંબને ભરણુપોષણુની મૂંઝવણુ હોય, કેઈ માંદો હોય અને 
ખુશાલદાસભાઈની ઉપચેઃગીતા હોય, આવે ખધે ઠેકાણે ખુશાલદાસ” 
ભાઈ પોતાથી થાય તે કરી છૂટવાના. કારણુ કે અન્યનાં દુઃખે! 
માટે, આકૂતો માટે, તેમના દિલમાં દદ છે, ઊંડી સહાનુભૂતિ 
પરોવજારાથ સતાં વિઝુતય: એ સૂત્ર સુજભ ખુશાલદાસભાઈન 
સર્વ સંપત્તિ યા વિભૂતિ પરમાર્થ માટે છે. પોતાના કોઈ પશ્ચિત 
કુટુંબમાં ઝગડો ચાલતો હોય અને ખુશાલદાસભાઈને ખખર પડે 
તો તેઓ તરતજ હોડી જાય અને તે ઝગડો પતાવી આવે ત્યારેજ 
તેમને નીરત વળે. ન્યાતમાં-જતતમાં ફોઈ જુવાન મરી ગયો છે, 
પાછળ વિધવા છે, બે સતાન છે, મરનાર તો કાંઈ મૂકી ગયે! નથી 
તો. આની ચિન્તા ખુશાલદાસભાઈને વળગે. આ દાઝ--આ તમન્ના 
આજ આપષણુને કયાં નવા મળે તેમ છે? જે કોમમાં આવુ 
નરરત્ત પાકેલ છે તે કોમને પન્ય છે ! 


ખુશાલદાસભાઈ સમાજસુધારક પણુ છે, તેઓ એક કાળે 
વિધવાવિવાહને પોતાની કોમમાં મંજ્તર કરાવવા માટે ઠીકઠીક 
લડેલા. તેમની કોમના આગેવાતોએ તેમના સામે એક વખત 
ઠંપકાની દરખાસ્ત પણુ પમાર કરેલી જે પાછળથી પાછી ખેંચી 
નૈવામાં આવેલી. પોતાની કેસનું આજના નવા વિચારોના ધોરણે 
વસ્થિત ખંધારણુ કરવા માટે પણુ તેમણે ટીકટીક જહેમત 


૮૬ 


ઉઠાવેલી; જેકે આ મહેનતમાં તેમને કશી સફળતા મળી શકી 
નહિ. પણુ આ ખધું તેમના જીવનમાં પ્રમાણમાં ગૌણુલ્ધાને છે. 
સાધ્રારણુ રીતે તેમતું વલણુ સમાધાનનું છે. સમાજમાં બંડ ઉઠાવીને 
પણુ અસુક વિચારને વેગ આપવો એવી એક પ્રખર સુધારકની 
સનેોદશા ખુશાલદાસભાઈને વરેલી નથી, સંચોગો વિચારીને 
સમાજને જેટલો! આગળ લઈ જઈ શકાતો! હાય એટલે લઈ જવે।, 
જેઈપણુ પ્રશ્ન ઉપર સમાજમાં મોટા ભાગલા પડવા ન દેવા અને 
પડ્યા હય તો કોઈપણુ સમાધાનની ભુમિકા શે।ધીને સાંધવા પ્રયત્ન 
કર્વેો-સામાજિક ખાખતો પરત્વે તેમતું સાધારણુતઃ આવું વલણુ છે. 


ખુશાલદ્દાસભાઈની ખીજી પણુ એક વિશેષતા ધ્યાનમાં લેવા 
જેવી છે. આટલી ખધી સંસ્થાએના પોતાને હસ્તક વહીવટો ગ્રાલે, * 
હેજાયે। રૂપિયાની રકમ પોતાના હાથમાંથી પસાર થાય, પણુ નામા 
ઠામાની એટલી બધી ચોખવટ અને ચોક્કસાઈ કે આજ સુધીમાં 
તેમના હસ્તકનાં ખાતાએ સંબંધે પોતાના વિરોધીઓને પણુ 
તેમની સામે કશું પણુ કહેવાનું કારણુ તેમણે આપ્યું નથી, કે એક 
પણુ પાઈની આંચ આવવા દીધી નથી. અને આ અધી તેમની 
વિશેષતાઓ પાછળ સૌથી મોટી વિશેષતા તો તેમના શીલની છે, 
તેમના પવિત્ર ચારિત્યની છે અને પરિણામે તેમના સ્વભાવમાં 
ટહેલી પ્રેમમયતાની છે, નિખાલસ પ્રસન્નતાની છે. આપણે ગમે 
તેટલા ચિન્તામગ્ન હોઈએ, ગમગીન હોઈ એ, પણુ રસ્તામાં તેઓ 
સામા મળે અને હસતા મોહે આપણુને નામથી બોલાવે કે 
તુરત જ આપસે આપણી બધી ચિન્તા, ડુઃખ બે ઘડી ભૂલી જઈ એ. 
એમને તમારી પાસેથી પોતાની જાત માટે કશું લેવું નથી રેવું નથી. 
તમે સુખી છે ? એથી વિશેષ તેમને ખીજુ શું નઈ એ ? “તમને 


૮૭ 


કશી અગવડ છે? હું તમારા માટે શુ કરી શકુ?! એમ તેએ સહજ 
પૂછવાના અને શકય હરો તે કરી છુટવાના તમે સાધતઞપન્ન 
છો! એવો કાઈક તેમને ખ્યાલ આવરે તો “આ કામમાં તમે કાઈક 
ન આપો ?' એમ નરમાશથી તમને પૂછવાના અને તમારુ મન નહિ 
દેખે તો પછી ખીજી વાત શરૂ કરીતે હસતા મોહે છુઢા પડવાના 

તમતે અગ્રુક ઠેકાતે લાગવગ છે અને ત્યા પોતાની અસ્નુક સસ્થા 
માટે ઉપયોગ છે એ ધ્યાનમા આવ્યુ તો તમને સાથે આવવા તેઓ 
વિનતિ કરવાના, અને તમે સાથે ગયા તો ઠીક, ન ગયા તો કાઈ 
નહિ તેમનુ બેઠા ખાધાનુ શરીર અને કઢગી ખાદીની ટોપી નીચે 
તેમનુ ઝવકતુ મો[હુ, તેમની પ્રેમથી નીતરતી આખ અને તે પાછળ 
રાકિયા કરતુજનતાની--પોતાની કોમની--સારા સમાજની--આધિ, 
વ્યાધ્રિ, અને ઉપાધિ માટે સદા વ્યથિત રહેતુ હેયુ આવા ખુશાલદાસ 

ભાઈ ને જેવા અને જણુવા એ જીવનની એક દૃષ્ટિ મેળવવા ખરાભર છે 


ક તેએ કોઈ સાહિયપુરુષ નથી પાતાના કાર્ધ પૂગ્તુ વકતૃત્ત 
તેમને સહજ સિદ્ધ છે વર્ષોથી તેઓ “કપોળ અને કપોળ મિત્ર'ના 
તત્રી છે, પણુ તે માસિકને સુખ્ય પ્રદેશ પોતાની કેમના પ્રશ્નો 
ચર્વવવા પૂરતે। મર્યાદિત છે વાસનનો તેમને ખહુ શે'ખ નથી 
લેખન પણુ પોતાના કાર્યપ્રદેશ પૂરતુ જ ખુદ્ધિના પ્રદેશો ખેડવાનો 
તેમને કોઈ મોડુ રે લગની નથી ભગવાને તેમને કરણામ્મ્ત 
હધય આપ્યુ છે અને એ જ તેમની મોટી વિભૂતિ છે જ્તાતચોગ 
તરક તેમનુ વવણુ નથી, ભક્તિયોગ તરફ પણુ તેમને ઝોક તથી 
કિયાડાડતા તેમને કોઈ બધન નથી, વહેમો! કે ર્હિતા બંધનોથી 
પણુ તેએ જકડાચેવા નથી કર્મચોગ અને એ પણુ શુદ્ધ સામાજિક, 

ક સેત્રાને માર્ગે--આ તેમના જી4નતુ ધ્રવપદ છે તેમણે 


«૮ 


કરેલી સેવાએને મોટો ભાગ કપોળ કે મને ફાળે જય છે પણુ તેથી 
તેમડું માનસ કે!મી છે એમ કહી નહિ શકાય. તેમનાકાયેની શરૂઆત 
કપોળ કોમથી થઈ; કપોળ કોમે તેમને ઝીલ્યા અને અપનાવ્યા. 
તેમણે પોતાની કોમના થ્ીમાનેોને ધીમે ધીમે સાર્ધજનિક કાર્યો તરક 
વાળ્યા અને પરિણામે અનેક ખીનકે।મી સાર્વજનિક સસ્થાએ- 
દવાખાનાં, પ્રસૂતિગહો, હાઈસ્કુલો, વ્યાયામ મંદિરો વગેરે તેમની 
ગ્રેરણાથી અને આચે।જન કૌશલ્યથી ઉદ્દભવ પામ્યાં, ગતિમાન થયાં, 


શજકારણુથી તો! તેએ સદ્યાને માટે ખુદ્ધિપૂર્વક અળગા જ 
રહ્યા છે અને આ તેમણે ચોગ્ય જ કર્યું છે. દરેક માણુસે પોતાની 
તાકાતનું માપ કાઢીને પોતાતું કાર્યક્ષેત્ર નક્કી કરવું જેઈએ અને 
આ જાર્ષ્ર્ષ નક્કી કર્યો ખાદ વ્યવહારૂ જીવનમાં તેની મર્યાદા 
અરેઃખર જાળવવી જેઈએ. તો જ માણુસ સંગીન સેવા આપી શકે 
અને પોતાના જીવનને સાર્થક ખનાવી થકે. ખુશાલદાસભાઈ એ 
આ રીતે પોતાની મર્યાદા આંકેલી છે,તેને વળગીને ચાલ્યા છે, 
અને તે રીતે જ તેમણે સમાજને આટલી મોટી સેવા આપી છે. 

આજે અઢી લાખ રૂપીઆ જેવડી મોટી ૨કમ ખુશાલદાસ- 
ભાઈને અપણુ કરીને આપણે્‌ા સમાજ કૃત્ય-કૃત્યતા અનુભવે છે 
અને આવા અનેક વિશિષ ફેટિના કાર્યકર્તાની ચોગ્ય કદર કરે છે. 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ માટે પણુ આ એક આનંદનો, અભિમાનને, 
જીવનધન્યતા અતુભવવાનો શુભ અવસર છે. પણ્‌ સાથે સાથે 
તેમના પદ્દે વિચારીએ તો તેમના જીવનતું આ એક મહત્વનું 
સીમાચિદ્દ છે. કોઈ પણ્‌ સુસ્ત માનવી આવા પ્રસંગે આન્‍્તર- 
નિરીક્ષણુ તરક્‌ જ પ્રેરાય, આત્મસંરીધન તરફ જ વળે ને 
આત્મશકિતના સર્વતોસુખી વિકાસને ચિન્તવતો થાય. તેમણે જે 
શકિત સાધી છે, સેવાની તયશ્ચર્યા વડે જે પ્રતિભા સંપાદન ટરી 


ટફ 


છે, અને નિઃસ્વાર્થ સમર્પણુ વડે જે પ્રતિષ્ઠા પ્રાસ કરી છે તે 
સર્વનો હુવે વધારે વ્યાપક સમાજને કૅમ લાભ આપી શકાય એ 
રીતે તેમણે પોતાનાં શક્તિ સામર્થ્યને ઉંડાણુથી વિશ્રાર કરવો ઘટે 
છે, કપોળા કોમ અને ફાક્ધિવાડ એ તેમની સેવાનાં સખ્ય ક્ષેતે! 
છે. ફાહિયાવાડ આજે આઝાદ ખન્યું છે, એક ખન્યું છે. રાજાઓ 
અને રજવાડાઓ, દિવાનો અને કારભારીઓ વિસર્જિત થયા છે. 
આપણાજ સાથીઓ અને પ્રજાસેવકો સત્તાસ્થાનો ઉપર્‌ આરૂલ 
થયા છે. સૌરાષ્ટ્રની પ્રજા આજે અનેક હાડમારીએ અને 
યાતનાએમાથી પસાર થઈ રહી છે. રાજ્યસત્તા અતે પ્રજા વચ્ચે 
કામ કરી શકે એવા શક્તિશાળી અને પ્રામાણિક સમાજસેવકેની 
આજે ખૂખ જરૂર છે. આજસુધી રાજાઓને અને દ્વાનેોને 
રીઝવીને પરોપકારનાં કાર્યોમાં શ્રી, ખુશાલદાસભાઈ નેંઈવી 
અનુકૂળતા સાધતા આવ્યા છે, આજની નવી પરિસ્થિતિમાં સમસ્ત 
કાક્થિવાડની પ્રન્નની ફલ્યાણુસાધના કરવાની તક શ્રી. ખુશાલ- 
દામભાઈ સામે ઊભી છે. મત્તાસ્થાન ઉપર આજે જેએ આરૂટ 
ધયા છે તેમને ખુશાલદાસભાઈ પ્રત્યે ખૃખ આદર5છે. અનેક 
હાડમારીએ, આફતો અને અગવડોથી અકળાયલી પ્રજાને ગાચી 
અને સેગીન રાહત પહોંચાડવાના કાર્ય તરકે શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ 
વળે અને સમસ્ત પ્રજાના એક નાના કે મોટા ભીડભંજક ખને 
એવી આ પ્રસંગે તેમને સારી પ્રાર્થના છે. આ ભાવનાપ્ર્વક 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈને આ શુભ પ્રસંગે સાશ અન્તરની અંજલિ 
આચું છું અને કૃતાર્થતા અનુભવું છું. 
પર્માણુંદ 


2 


કગ 


શ્રી. ખુશાલદ્દાસભાઈ $ શિક્ષકમાંથી સાચાસમાજસેવક $ 
€ [૨૫] 
શ્રી. માહતલાલ વીરજીભાઈ પટેલ 


ગુશાલદાસભાઈએ પોતાના વિદ્યાભ્યપ્ પછી સિક્ષક તરીકે 
જીવનની શરૂઆત કરેલી. પોતાના વિદાભ્યાસમાં ભોગવેલી અગવડો 
ખીજા વિદ્યાર્થીઓને ન ભોગવવી પડે તે ઉદ્દેશથી સુંખઈમાં પોતાની. 
જ્ઞાતિની કપોળ બોડિકો વિકસાવવા શરૂઆત કરી. ત્યાશ્યાટ દેશમાં 
રહીને પણુ વિદ્યાર્થીએ એછા ખરે અંગ્રેજી સિક્ષણુનો લાભ 
મેળવી શકે તે માટે તેમના તથા શ્રી. જગજીવતદાસ નારાયણ 
“મહેતા ભને શ્રી. જેઠાલાલ વનમાળીદાસના પ્રયાસથી ગુંભઈ ખહાર 
ગ્રધમ અમરૅલી કપોળ બોડિંગની સ્થાપના અને તેનો વિકાસ 
કરવામાં આવ્યે. તેએના સાચી દિશામાં થચેલા જ્તાતિસેવાના 
આ કાચૈતું અતુકરણુ કરી ખીજી ત્તાતિઓના કાર્યકરાએ પણુ 
અમરેલીમાં જુરી «હુદી બોડિંગા સ્થાયી, આજે દેશની પલટાયલી 
પસ્દ્થિતિમાં આવી કે મી સંત્ધાએ અનિચ્છનીય ખની છે અતે 
દેશના સેગદન અને એષ્યમાં આડખીલીર્પ જણાવા લાગી છે, પણુ 


જ્યારે દેશને! સર્વ દિશામાં ઉર્ય થઈ રહો છે અને સમુદ્રમાં 


નદીએ ભની જય એ મમાણું દેશના તાના મોભ છસો રાજ્યો 
પણુ મ્વતત્ર હિંદમા ભી જઈ અદશ્ય ખન્યા છે તેમ આવી કોમી 
ગમ્થાએ પણ સમાજની એડતાની ટૃદિએ થોડા વખતમાં એક 
ઔજ્ામાં નહીં ભની જય એમ કેમ મનાય ? પ્રભુકૃપાથી આ ઝામી 
નથ્ધાના સ્વાપકો જ આ દિશામાં પહેલ કરશે એવી આશા 
અન્થાને ન“ ગણાય 


રશની ઊઘઃતી પ્રન્તને શિક્ષણુ મેળવવામાં સહાય ક્શ્વી 
અને તેએને અભ્યાતર બાદ ધધે ચડાવવામાં મદદ કરવી એ પણ 
એક પ્રકાન્ની ઉમદા સેત્રા છે એમ ખુશાવદાસભાઈ એ અ 
જીવનનુ સત્ર બનાવી તણુચાર દમકા થયા વિદ્યાર્થીઓને નકૂવ ચન 
કોલેજની પ્રી, પુમ્તકો વગેરેની મદદ તથા ન્કાલરશીપે। વગેરે 
મેળવી આપી અનેક વિવાર્થીઓના જીવન ઉજુવવ અનાવ્યા છે 
અને તેએ માગ્ક્ત તેઓના કુટુબાને તારી દીધા છે વગી તેમસે 
વણા યુવાનોને ધધે લગાટવામા મદદ કરી જેને લીધે આજે તેએ 
પોતપોતાના વેપાગ રેજગાગ્માં ખૂખ આગળ વધી શકરા છે અ 
તે પૈદીના કેનવાક તો આજે સુબઈ ઈવાકાના જાહે? છીવનમા 
મોખરે લેભા રહી દેશની અનુપમ ઞેવા ખત્તની «હયા છે જ્યાર 
વિવ્યાથીએને પરીક્ષામા બેસવાની ઠ્વીના દમબાર ૩પિગા શ્ક્તિ 
શાળી ડાકા-મામાં તન્કથી મદદ તરીકે મની શકતા ન હોય તાર 
આવી સહાય -ેળવી આપનાડ પરોપકારી અજનની કીંમત આવા 
વિવાથી“ઓને ચાય છે અને તેઓ જીવનભગ તેમના ઉપકૃત બની 
જાય છે નેક વિવ્યાર્થએને આ રીતે સહાય કરતા તથા તેએ, 
પ્ધામાં લગાડવાગપી ખુશાવદાગભાઈની અતુપમ નેવાની કીંમત 
:પિયદ આના પાઈમા ડારી શકા4 નર્ડી ેંકડો કુડા આ! 
ક મતા ઉપન અતરની આજિષ વષાવી રહ્યા છે 


થર 


સેવા કરનાર મનુષ્યની પ્રતિષ્ઠા વધે છે તેમ તેમ તેમની સેવા- 
વૃત્તિની કક્ષા તથા આકાંક્ષા પણુ વધતી ન્તય છે, તે ન્યાચે રા. 
ખુશાલદાસભાઈએ પોતાની ત્તાતિની ખાડિંગો અને ખાલમંટિરો 
સ્થપાવી ન અઢકતાં શિક્ષણુની સાર્વજનિક સંસ્થાઓ સ્થાપવાની 
શરૂઆત કરી સ્ાતિસેવાના નાના ક્ષેત્રમાંથી મહાર નીકળી સમાજ- 
સેવાના ખહોળા ક્ષેત્રમાં નેડાયા, જાટ્રાઓદની હાઈસ્કુલ એ તેસના 
શાવા પુરુષાર્થનું પહેલું પરિણામ છે. તે પછી ખીજત' સ્થળોએ પણ 
સ્કુલો, હાઈસ્કૂલ સ્થાપવામાં અઘાગ મહેનત કરેલી છે નને આ 
સંસ્થાએ સ્થાપવામાં જે જે વિદ્યાથીએને તેમના તરફથી એક યા 
ખીજ રૂપે સહાય મળેલી તેમણે, તેમની માગણી કરતાં પણુ વધારે 
પૈસા તેમની કોળીમાં નાખેલ છે અને આજે ખુશાલભાઈ કોઈપણ 
શુભકાર્ય હાથ ધરે તો તે માટે તેમની માગણી પ્રમાણૅની આર્થિક 
સહાય ઘણી સહેલાઇથી તેએ મેળવી શકે છે. 


અમરેલી (પાતાના વતનમાં) કપોળ બાહિંગ સિવાય ખીજી 
સેવા આપી શકેલ નહીં તે વાત તેમને તથા તેમના સ્થાનિક મિત્રોને 
ખૂ્ચતી હુલી. અને તેથી જ્યારે સને ૧૯૪૨ માં અમરેલીમાં 
કેળવણી મંડળની સ્યાપના ડર્‌ી એક સ્વતંત્ર અંગેજી નિશાળ શરૃ 
કરવામાં આવી ત્યારે આ સ્કૂલની જવાખદારી તેમને સૉંપવામાં 
આવી, તેના માટે એક કૉલેજ જેવું લાયક અને આલીશાન 
શકાત પણુ તૈયાર કરાવ્યું અને છેવટે પોતાની સેવાની ડ્લગી રૂપે 
જોતાની ખધી માયા મૂડી જે રાડ નહીં હતી પણુ વીમાની 
પાલિસીના રૂપમાં હતી અને પોતાનાં સંતાનો માટે જે ખચાવી 
શકયા હતા તે સર્વ આ કૅળવણીયર્માં પોતે હોમી દીધી અને 
ક્ષાચા મૂક સેવક ખની કૂકીરી ધારણુ ડરી લીધી. આ જાતનો ભોગ 


ટક 


આપનાર પિતા અને પુત્રે ક્વચિત નેવામા આવે છે આ પિતા 
અને પુત્રો બન્નેને ધન્યવાદ ઘટે છે આ સમ્થા પાછળ તેમણે 
પોતની મૂડી જ નહીં પુ પોતાનો આત્મા પણુ તેમા રેડી દીધો છે 
તેમને મ્વાર્થત્યાગ તેમ જ તેમના શરીરના, પૈસાના અને વખતના 
જ્ઞોગના ગ્રતિક રૂપે જે ફામ હાથ ધયુ' તેમા પ્રાણ પરોવીને પણ 
તે પાર પાડ્યુ આ તેમની મનોવૃત્તિઓના પ્રતિનિંબ રૂષે આજે 
આ સસ્વા ખડી છે 

કેળવણીના ક્ષેત્ર ઉપગત સુગઈમાં સર હેરફીયતદાસ 
હુ।મ્પિટલમા પણુ તેમની સેવા આછી નથી અને હજારો દરદીઓને 
એ હુ(ક્પિગ્લમાં સારવાગ્નતાો લાભ મેળવી આપી જતસમાજની 
ઉત્તમ સેવા ખજવી રહ્યા છે તેએ ફાઠિયાવાડમાં પણુ ક્ષયતુ હૉસ્પિઃ૧ 
શરૂ કરવા તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે અને વોડા સમયમાં 
તેની શરૂાત થતા ડ્ાઠિયાવાડના હજારો મતુષ્યો આ જીતલેણુ 
ર્ાગમાથી ગ્રુ્તિ મેળવવા ભાગ્યશાળી થશે જનસમાજની આ 
કરતા ખીજી ઉત્તમ સેવા ગી હોઈ શકે? 


ખુશાલભાઈ એન્લે સાચી સાદાઈ નો નમનો પહેરવેશ પણુ 

આજે ત્રણુ દચકાએઓ થયા એકજ જાતનો ખાવાપીવામાં પણુ ગમે 

સે ચાલે ખોરાક વિના દેડ ટકે નડી માટે ખપારના જ્યા હાજર 

હૈય ત્યા જમી લેવુ ઘરધણીના આમતણુની પણ રાહુ નૈયા વગર 

અપોરનો સમય થયે1 ત્યા માગી લઇને પણુ જમી કામગીરીમાં 

ચડી જવામા ક્ષાભ નહીં સવારે સાત વાગે ધર છોડવુ અતે 

રાત્રિના દશ વાગે સૂતા ધેર આવવુ ગુત્રો, સુત્રવધૂએ અને પૌત્ર 

* પરિવાર છતા પણુ તેએ સાથે અઠવાડિધામા બે કલ્લાક બેસી 
1નદ કર્વાતા પણુ વખત નહીં જે જે સસ્થાઓની શરૃઆત 


કરી તેમની વ્યવસ્થા અને દેખરેખ માટે દર ખખ્બે માસે સુંખઈથી 
પદરને પૈસે ધાડા કરવા અને લડાઈ અને લડાઈ પછીના સમયની 
રેલ્વેની હાડમારીઓ ભોગવવી, જેને જેને મળવાના સમચે નક્કી 
કર્યા હોય ત્યાં હંમેશાં વખતસર પહોંચી જવું, કફૂંડા ભેગાં કરવામાં 
તેમ જ તે ઉઘરાવવામાં જરાપણુ માન અપમાન નેવું નહીં, કોઈ 
જૈસા ન ભરે તોપણુ તેના માટે મનમાં જરાપણુ રેષ શખવે નહીં 
અને “ રૃવે ઈસકા ભલા, ન દેવે ઈસકા ખી ભલા 9 

આચરણમાં મૂકયું. સંસ્થાઓ પોતે સ્થાપ્યા છતાં તેના સે 
પોતાને કોઈ જાતની સમતા ફે મોહ નહીં. સંસ્થાના પગારદાર 
માણુસો સાથે પણુ પોતાના કુડુંબીજનની માફક વર્તવું. આવા 
આવા અનેક ગુણથી આજે તેમના પરિચયમાં જે જે આવ્યા છેતે 
અધા તેમના તરક્‌ મુગ્ધ ખની ગયા છે. અને તેમના તરફ સાચા 
દિલથી આકર્ષાઈ તેમનો હીરકમહેત્સવ ઊજવી રહ્યા છે. જે માટે 
તેમના મિત્રે તથા પ્રશંસકોએ અતી લાખ રૂપિયા જેવી મોટી રકમ 
એકઠી કરી તે ઉત્સવના દિવસે તે રકમ તેમને ભેટ ધરવાના ફોડ 
સેવી રહ્યા છે અને આ રીતે પણુ એક સાચા મૂક સમાજસેવકની 


કદર કરવામાં અને કૂછીરી ધારણુ કરનારને સન્માનવામાં તેઓ 
પોતાને મૃતકૃત્ય સમજે છે એ ખરેખર ચોગ્ય જ છે. 


અમરેલી 


એ સૃત્ર 
ચાલનમાં 


મોહનલાલ વીરછીભાઈ- 


લ્પ 


શ્રી. ખુશાલદાસ કુરજી પારેખ $ 
ર. [૨11 


ખારોટ થી, અંબામ્સાદભાઈ 


મોઘું રત્ન સૌરાષ્ટ્રનું રાજરતનનર રત 
સમાજ સેવક ધન્ય તું, અતુપમ તારા યત્ન. 
સમાજ ઉજ્જવળ તું થકી ઉજજવળ કુળ પરિવાર 
અમરેલી ઉજળી કરી ઉજળા તુજ વિચાર, 


જાક્રાખાદ આખાટીમાં ખ્યાતિ છે, 
ઉજળી આરસ પ્રતિમા વિરાજે 
નામ ખુશાલ તું દાસ ખુશીલીનો, 
કુંવર કુરજી તણે! ભવ્ય છાજે. 
ગરવી સૌરાષ્ટ્રમાં રત્ન કૈ થઈ ગયાં, 
કક થાતાં અને કૈંક થાશે 
નામ મહિમા રૂડો આપને! યશનિષિ 
આબાળ વૃદ્ધો જ ગાસે. 
સુભગ સંસ્કારી તું પૂર્ણું વેવારી છું, 
ભાગ ઊચા ઊચી ભાવનાઓ; 
સિદ્ધ સેવક રૂટો, સર્વ સ્થળ શોભતો, 
શાધતો ચાંતિથી સાધનાઓ. 


લર 


આજ સૌ સાથે મળી, સત્ય ઊગ્ચારતાં 

મિત્ર મોંઘો! સંળધી ખધાને ; 
સારથી સત્યનો, મહારથી ક્ષેત્રનો 

સિઇ્ભાષી હદયને! તું દાનો. 
ઠ્વેશ ને ક્લેશ તે! અંગ રાખે નહીં, 

વેણુ ઢડવાં ઝીલે ક્નેહુ સાથે, 
“શોર? “માસ્તર? તણાં દિવ્ય સંબાધનેદ 

સાર્ધ છે આજ હાથે. 
જ્ઞાન, આરોગ્યના વૃક્ષને સીંચતે,, 

અવનવા રેપ વાવે. 
વૃજ્ૂ્ને છાંયડે, કહ ખસતા ઘણા, 

બિરદ માળી તણું યાદ આવે. 
રમ્ય સેવાશ્રમો, દિવ્ય ખાળાશ્રમો, 

બેંક, બાડિગમાં કરીતિં રાજે, 
સ્મારક રથી આજ સૌ રાચતા, 

જ્ઞાનનું વૃક્ષનું ચિનાર થાજે. 
શત શરદ જીવતે, નાસ તુજ દીપન્તે 

ઝીલન્ને લોફેકલ્યાણુ ઝાઝાં, 
અધિક ઉત્ઞત થન્ને; કુળકળા વાધન્ને 

ક્યાંય પગલાં પડે નહીંજ પાછાં, 

અંખાપ્સાદ ખંડેરાવ બારોટ 


કી 
લ્છ 


સ ન 
સેવાપ્રાણુ "ખુશાલદાસ તમને વૈશ્યત્વ સાચુ વડું ઃ 
ક [૨9] 
અંધડવિ થી. હંમરાજ 
(શાર્ડ્લવિકીડીત ) 
જન્મે દૈવી ગરીબી, શિક્ષક પછી, પ્રારખ્ધ ગ્રજ્તા મળે, 
વ્હૈવારર્ય વીમાવિશાગ્ટ ઉરે, સૌજન્ય જ્યોતિ જલે, 
તર્પી દીન પરાર્થે પ્રેમ મૂકબ્યો, અ'ચિપભાતું ભર્યું, _ 
મેવાપ્રાણુ ખુશાલદાસ તમને વૈશ્યત્ત સાચું વચુ. પ 
શોશાગૌરવ સાચવ્યાં ગુરુ થઈ, સંસ્થા નિશાળે બહુ, 
જ્યાં હાં ઔષધ આશ્રમો! અવનવા, એ સાક્ષી પૂરે સુ; 
વૃક્તે જીવન જે ભગીરથ તપે, ઝાક્લ્ય કાજે પૂર્યું, ર. 
સેવાપ્રાણુ 'ખુચાધ્લદાસ્ટ તમને વૈશ્યત્ત સાચુ વર્યુ. ૨ 
સવા વીર ધગ વિષે વિગ્લ છે, ધંધો વીમાનો છતાં, શિ 
ચ્ાધી શી જનદ્ેષ મિટિસુક્લા, નિગશ્નિ સાથે થતાં, 
સંભાઝ્યે! પરમાધષંય ગી રીતે આવે! ન «ચે સ્મર્યું, 
ચેવાપ્રાણ 'ખુગાલદાસ તમને વૈશ્યન્ત સાચું વર્ય. 3 


૯૮ 


સંસારે રહી આત્મજીવન વિષે, સન્યાસને સાચવે, 

ગીતાગાયક કૃષ્યુ એ સુકૃતિને, ત્યાગી સુયોઃગી કૅવે; 
જેણે જદગી જીવીને જ નહિ તે, ગાર્હેસ્થ્યને ઉદ્ધ્યું, 

સેવાપ્રાણુ 'છ5ુરપલ્લદપ્સ તમને વેશ્યત્ત સારું વઝુ. 
જ્યાં જ્યાં યુણ્ય પરાકમી વિભૃતિ ત્યાં, છે જચો।તિકા ઈશની,, 

એ તેજે સહુ અંગ સ્નાતક થયાં, એ કોટી દેવાંશની; 
શ્રી પોતે પરમેશ્વરે અણુમૂલું, જે રત્ન છત્રે ધયુંજ, 

સેવાપ્રાણાખુશાલદાસ તમને વેશ્યત્ત સાચુ વું". 
એપાવી અમરેલીને યશધ્વજે, રાષ્ટ્રત્વને રક્ષવા, 

આષચે। શિક્ષણુસૂર્યે ગાંધીયુગના, રોપ્યા બગીચા નવા, 
પોષી કુંજ નિકુંજ ભાવિ જગનાં, સામર્થ્યને સંસ્કયુંજ, 

સેવાપ્રાણુ ખુશાલદાસ તમને વૈશ્યત્વ સાચુ વું". 
જાયે ફુલભ દીકરો! પણુ પૂરું; માતૃત્વ જાણ્યું નહીં, 

ઝાઝેરું જનની તણું વરસતું, વાત્સલ્ય મા્યું તહીં; 
તોચે સકિય માતૃમાર્ટવ સદા કલેશારવૈ કાજે પયું", 

સેવાપ્રાણુ ખુશાલદાસ તસને વૈશ્યત્વ સાચુ વયુ*. 
સાચા સેવક સિંધુ મૌક્તિકસમા, છે! ફેતરાશી તરે, 

જ્ઞાતિ, ગ્રામ, કુટુંબ, રાષ્ટ્ર, ગૃડ હો ! રેખા ભવે વિસ્તરે; 
જાણે અંતર્યામી તો જિગરને, નૉંધે ઉરે શું ઠયુંજ 

સેવાપ્રાણુ ખુશાલદાસ તમને વૈશ્યત્વ સાચુ વગું* 
નાના વ્હૅન વહે નિનાદ ન કરે, વાડી ખગીચા ઝીકે, 

અપે" ને જનતા, જનાર્દનપદે; જ્યાં પુષ્પ જેવાં ખીલે; 
શૈભે પાર્ચ્વદસંગ એ પ્રભુ તાં, થોડું ખરું આચયું", 

સેવાપ્રાણુ ખુશાલદ્દાસ તમને વૈશ્યત્વ સાચું વું. 


હહ 


૪૪ 


પ 


દદ 


છ 


દ્વ 


હૂ 


પદવી ઉચ્ચ વધાવી રાષ્ટ્રહિતની, અન્વય લક્મી સ્મિતે, 

સાંખે શૈ પ્રભુદ્રોડ પુચ્યપદનેો, હાયે રણે છે! જીતે; 
સો સે! નંદિનિયુક્ત નાથ શકટે, ઝાઝું બુરું નેતયું, 

સેવાપ્રાણ ખુશાલદ્ાસ્ટ તમને વૈશ્યત્ત સાચું વ્યુ. ૧9 
આવ્યા*કંઈક ગયા, જરો, જન બહુ, કાલાબ્ધિ કલ્લેલમાં, ી 

વિઘા શકિત ધનાંધ ધ્વંસ ધ્વજ એ, પાતાળની પોળમઇ 
સંભારે અહીં કેણુ એ અગુરને, વામત્ત વાંચ્છયું નર્યું, 

સેવાપ્રાણુ હુશાલદાસ તમને વૈશ્યત સાચું વર્યું. પ4 
આવા ઉત્સવપ્રાણુ પાવન દિને, પામે પ્રજા પ્રેરણા, 

ઉટ્ટબાધે યુગધર્મ લોડહિતને., સંસ્કાર સંશારણાં ; 
આવી તારક ન્યોતિએ મનુજનાં, અન્તાનને સંહર્યું, 

સેવામાણુ ખુશાલદાસ તમને વૈશ્યત્ત સાચું વ્યુ. ૫૨ 
પાસે દૈવત, દિવ્ય આયુ : અજતું, હો ઉર્ધ્વગામી સદા, 

વહેને ભારત ભક્તિ ક્ષેત્ર સકલે, શક્તિ હને શરીપ્રદા; 
આવા આશીર્વાદ કેમ ન ફળે? જણે અમી સંઘર્યું, 

સેવાપ્રાણુ ખ૪ુરાલદાસ તમને વૈશ્યત્વ સાચું વર્યું. ૧9 


અમરેલી, તા. ૧૨-૧૧-૪૮ છ્ત્તઝ 


૧૩૦૭ 


ચરિત્ર વિભાગ 


૬3૧૨ સરુવર સંત જત, સાધા વરસત મેહ, 


પર્મારચ કે કારણે, ચાર ધરી હય દેહુ, 


-ત્તુલસીદાસ 


મોટાં નાતાં વધુ મોટામાં તે! નાનાં પણ મોટાં, 
વ્યોમ દિપ રવિ તભનિદુ તતો ઘર દિવડા શા ખોટાં. , 
--ગાવધતરામ 








રેખ 
શ્રી, ખુશાલદાસ કુરછ ષ સ. 


વ્‌ 
રૃશકાળ અતે જત્મ 


પૃથ્વીની પ્રાચીનમાં પ્રાચીન કેઈ સુત્રી હોઢ તો તે સૌરાષ્ટ 
ભૂમિ છે. સૌરાષ્ટ્રે સંત મહતો આપ્યા છે. વીરપુરુષાની માતા 
થવાનું એ ભૂમિને માન પ્રાહ થયું છે. ઉોગપતિએ। અને દાનેશ્વરી- 
એતે સશ૨જવાતું માન સૌરાષ્ટ્ર લઈ જાય છે. સુરાણુકાળથી માંડી 
આજ હ્નિ સુધી સૌરાષ્ટ્ર અનેક ફ્રેરફારા જયા છે. રાજકીય 
સંઝાવાતે! અનુભત્યા છે. ભરલી 'એટના અનેક ગ્રવાહો ઝીલ્યા છે. 
છીતાંએ સૌરાષ્ટ્ર આજે પોતણું વિશિષ્ઠ સ્થાન સાચવી રહ્યું છે. 

શ્રકતુ ભાતુતા છાલ આવે છે; એમ પૃથ્વી પર્‌ માનવજાતના 
પણુ ફાલ સૈકેસૈકે આવે છે. ફોઈ સૈકો વીરપુરુષાને ખને છે, તો 
જાઈ સૈકા સંત અને મહેતાનો ખને છે. વિકમનું ૧૯૪૧નું એ વર્ષ 
હતું. એ વર્ષનોએ અભ્યાસી જેઈ શકશે કે એ સૈકામાં જે 
તાંધવાલાયડ સુરુષાએે સૌરાષ્ટ્રે ઉપ્નન્ન કર્યાં છે તેમાં કેટલીક નામાંકિત 
વ્યક્તિએતું સ્થાન છે. 

ઝ્દરતની એ ફળા છે, કે ન્યારે માતવજતને જે કેઠીની 
જગ્ર હાય ત્યારે એ કોઠીને ફાલ સ્ાતવવેલને સદ બનાવે જે. 
એને જ્યારે જરૂર હોય ત્સારે વીરતાવરેલી વ્યક્તિઓ પૃથ્વી પર 


૩ 


પહેલાં પગલાં માંડે છે. એ જ રીતે ન્યારે માનવજાતના કલ્યાણુના 
માર્ગ ખેડવા હેય ત્યારે માતવસેવાને જીવનમંત્ર માનનાર મહાતુભાવો 
શરીર ધારણુ કરે છે. 

સૌરાષ્ટ્રની જ્તાતિઓ અઝ્ુક પ્રકારનું વિશિષ્ટ સ્થાન ભોગવી 
રહી છે. જે સ્તાતિએ ભક્તોના ભજનોના ભંડારને સમૃદ્ધ કર્યો છે 
એવા સગાળશા શેઠ આપ્યા, જે જ્ઞાતિએ સખાવતોના સગ્રાઢ સરીખા 
રૂષજી ધનજીના કુટુંબ જેવું સમૃદ્ધ કુટુંબ સૌરાષ્ટ્રને આપ્યું, જે 
જ્ઞાતિએ પુરુષસિંહ કરસનદાસ મૂળજી જેવા આધ સુધારક મહા- 
શુજરાતને આપ્યા, જે સ્ાતિએ પતિપરાયણુ, સમાજહિતૈષી અને 
સ્રીજતિના ઉત્વૈમાં વિશિદ્ ફાળા આપનાર લેડી લક્ષ્મીબેન 
જેવાં સ્રીરત્ત આપ્યાં, જે જ્ઞાતિએ ડો. જીવરાજ મહેતા જેવા 
નરરત્ન આપ્યા એ વિશિષ્ટ જ્ઞાતિમાં અમરેલીને આંગણે 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ નો જન્મ માગશર શુદ પને શ્વિવારે થયો. 

કપોળન્તાતિની કેટલીક વિશિષ્ટતાએ છે: એ સાહસ ખેડી 
શકે છે, એ સૌથી પહેલું ષગલ્ું આગળ માંડી શકે છે, કપોળ- 
માતાએ ખાળકોને ગળથૃથીમાંથી જ ભક્તિ, વીરતા, સુજતતા 
અને દાનવીરતાના ગુણુ આપે છે. આપણી સર્વ જાતિઓનો ઈતિહાસ 
લખાય તો એમાં કપોળ જ્ઞાતિની વિશિષ્તાએ જરૃર તૉંમવા 
જેવી ખને. 

સોરઠી સારરકાંકો અને મથ્ય સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ એ ખે કપાળ. 
સાતિનાં સુખ્ય સ્થાને. દેલવાડા અને ઘોઘા એ બે મૂળ વસ્તીનાં 
ધામ, અને ચીતળ, લાટી, એ એટલી જ વસ્તીવાળાં કપાળન્તાતિનાં 

 સુખ્ય ગામ. કમેકમે કપોળ બહાર ફેલાતા ગયા અને અમરેલી, 

સિહોર, મહુવા, જાફરાબાદ, રાજુલા, ભાવનગર શ સર્વ સ્થળોમાં 


ગોઠવાતા ગયા અને પોતાનાં ખુદ્ધિળળ, સાડુસ અને સખાવતી 
કાચોથી દરેક સ્થળે સારું સ્થાન પ્રાસ કર્યું. 

અંગેજી અમલ નમતો! જતો હતો, અંમેજી શિક્ષણુ અને 
આચારવિચારની અસર સર્વત્ર ધીમેધીમે ફ્રેલાતી જતી હુતી, 
સુધારાના પવનની લ્હેરો શરૂ થઈ ચૂકી હતી, પરદેશ સાથેના વેપારની 
જમાવટ જામતી હતી, એ વખતે ડપોળત્તાતિના સાટુસિક સુરપાએ 
જીવનનાં દરેક ક્ષેત્રોમાં ઝુકાવવાતી શરૂઆત કરી દીધી હતી. 

શુજરાતીએ।, કાઠિયાવાડીએ અને ફચ્છીએ મદે મુંખઈમાં 
જુર્દા જુદા ક્ષેત્રો ખૂલ્યાં હતાં. તેમાં કપાળસ્તાતિએ શરૂઆતથી જ 
પોતાત્ીું સ્થાન પ્રાણ કરી લીધુ. પરદેશગમનમાં સેથી પહેલાં 
કપોાળોસું નામ આવે છે. સુધારાનાં ક્ષેત્રોમાં પણુ સુંબઈમાં કપોળેનું 
નામ સૌથી પ્રથમ ગણાય છે. સુંખઈ એ પચરંગી પ્રજાનું શહેર છે. 
તેમાં સખાવતોમાં પારસીઓ પછી કપોળતું સ્થાન તુરત આવે છે. 
આ અરસામાં હિન્ડુ જાતિમાં વિધવાવિવાહુ અને પ્રચલીત અનિણ 
ર્ઢીઓની સામેના વિરાધવટોળે ખળભળાટ મચાવી મૂકયો હતો. 
સનાતનીએ। અને સુધારકે। વચ્ચે એનાં દૂંઢ તથા વાગ્યુદ્ધો ખેલત 
હોય એવો એ જમાને! હતે. આવા દેશકાળ અને સામાજિક 
પરિસ્થિતિમાં અમરેલીમાં શ્રી. ખુશાલદાસભાઈનોા જન્મ થયે. 


૨ 
મોસાળ 


ખુશાલદ્ાસભાઈના પિતુપક્ષની ક્થિતિ સામાન્ય હલી. માતુ- 
પક્ષે મોસાળમાં એમના મામા ગાંધી અમરશી જીવન અમરેલીમાં 
પ્રતિષ્ઠિત વેપારી ગણાતા. એમને સેવાભાવના વરી હોય એમ એમનાં 
જીવનની દરફ પળમાં પરગજપણું તેમનું સાથી હતું તેમ જણાય 
છે. એમનું રીલ કુઃખીયાનાં હુઃખા એઈ દ્રવતું. માનવી માત્રને પોતાનાં 
ગણી એમનાં સહાયક થવામાં એ એમના જીવનને ધન્ય ગણુતા- 
જેનું કોઈ ન હોથ એને સહાય કરવામાં એ નિશદિન તત્પર રહેતા. 
એમની જીવનખારી નિઃસહાય, નિરાધાર અને નિરાશ્રિતો માટે 
ચાવીસે કલાક ખુલ્લી રહેતી. કેટલીક વિધવાઓની જીવનમૂડીને 
સાચવનાર એ સાચા સેવક હતા. જીવનપંથમાં ભૂક્ષા પડેલા 
ઘણાયના તેએ માર્ગદર્શક હતા. 
શ્રી. કુરજી વનમાળી પારેખને ત્યાં મીટીબાઈની કુખે જન્મેલ 
આ ખાળક પોતાની માતાનું સ્વાસ્થ્ય નબછું શ્હેતું રાવાથી આ 
પરપકારી અને સુહ્યશાળી મામાને ત્યાં નાની ઉંમરથી જ જઈ 
" વસ્યું. મામા નિઃસંતાન હતા. એમને મન ખુશાલદાસ પોતાને મુત્ર 
હતો, એમનાં મામી પુરીબાઈ ખૂખ વહાલસોયા હતાં, સરળ અ 


દ 


સ્નેાળ સ્વભાવનાં ઢુતાં. તે મામીના મીઠા લાલનપાલન વચ્ચે 
અમરેલીમાં અધ્યારૂની ધૂડી નિશાળમાં શરૂઆતને! અભ્યાસ કરી, 
સરકારી શાળામાં ગુજરાતી ચાર ધોરણુ પૂરાં કરી, અગીયાર વર્ષની 
ઉંમરે ખાલવિધાર્થી ખુશાલદાસ મુંબઈ આવ્યા. 


સામાના જીવનની અસર બાળક ખુશાલદાસ પર સર્વાંગ જામી 
હુતી. એમણે મામાના કૂળિયામાં રમતાં રમતાં અનેક ડુઃખીયાનાં 
માંસુએ લૂછતાં મામાના જીવનની સેવાભાવના નજરોનજર નિહાર્ળા 
હતી. કોઈ ગરીખ છુટુમ્ખમાં માંદગી આવી હોય અને વૈદક્યિ સહાય 
જેતી હોય, તો મામા કોઈ ન જાણુ તેમ છૂપી મદદ તે કુટટુમ્બને 
આપતા. કેઈ વિધવા બેનની થાપણુ રાખતો વ્યાપારી હુખતો રર 
તતો તે થાપણુ ખચાવી લેવા મામા સદૈવ તૈયાર રહેતા. કોઈ ગરીખવું 
ખસ્ડું પડી ગયું હાય તો એ રહૅઠાણુ ફરી તૈયાર કરવામાં મામા 
જનેઈતી મદદ કરતા. આવી આવી મામાની જીવનચર્યા નેઈ માસાંના 
એ સેવાભાવી સંસ્કારતું એણે નાનપણથી પાન કર્યું હતું. 


ર“ 
ખાળકને જે સંસ્કાર નાનપણુથી પડે છે એ એના જીવનના 
પાયારૂપ ખની રહે છે. માતાના સંસ્કારખળે અનેક સુરુષાની નામાવલી 
સહાસુરુષ તરીકે સમૃદ્ધ થઈ છે. 


માતાની પ્રેરણાથી અનેક ખાળકોને મોાટપણુમાં માનવઃ 
જીવનની મહત્તા પ્રાપ્ત થઈ છે. પોતાનાં માતુશ્રીની નખળી 
તખિયતને અંગે ખાળક ખુશાલટાસને માતા તર્કથી મળવી જેઈવી 
હૂંફ મળી નહોતી. પણુ મામાની હૂ“ફે એને સવાઈ હૂક મળી હોય 
એવા પ્રકારનું જીવનઘડતર એમતું થયું હતું. મામાના એકે એક 
શુણુ એમના જીવનમાં તાણેવાણે નાનપણુથી વણાઈ ગયા હુતા. 


છ 


સુંભઈ આવતાં ખેનતું વહાલસોયું જીવન એમતે ગ્રેરણારૂપ 
થઈ પડયું. બેન અને ભાઈ એ જીવનનો અણમૂલ સંખંધ છે. 
ગોમતીબેન એ ગોમતી નદી જેવાં પવિત્ર હોવાથી ખાળક ખુશાલ- 
દાસમાં પવિત્રતાતા સંસ્કાર ખીલી ઊઠયા. 


ગુંબઈમાં આ વખતે કપોળજ્ઞાત્તિની પહેલી શ્િક્ષણુ સંસ્થા 
શરૂ થઈ. સંવત ૧૯૫૩ નદ જન્માષ્ઠમીના પવિત્ર દિતિ શેઠ રૂપજી 
પ્રનજીના ઉદાર ચરિત્ર સુપુત્રો શેઠ ત્રિભોવનદાસ વરજીવનદાસ તથા 
સર જગખોાહનદાસ વરજીવનદાસે પોતાના પુણ્યશાળી પિતાથી રેઠ 
વરછીવનદાસ સાધવદાસના સ્મરણાર્થે” સુંબઈમાં કાવસજી પઢે 
તળાવ પાસે શમખાગમાં કપોળ બોડની સ્થાપના કરી અને એને 
“સેઠ વરજીવનદાસ માધવદાસ કપોળ બોડિક સ્કૂલ' નામ આપ્યું. 


અંષેજી કેળવણીની શરૂઆત શુજરાતની જીદી જીદી સાલિ- 
ઓમાં થઈ ચૂકી હુતી. આ કપોળ કેસની સંસ્થાએ કેળવણીના 
લાભ લેવાની સગવડ કપોળ બાળકોને કરી આપી. એ સંસ્થામાં 
પ્રથમ દાખલ થનાર સાત માછી વિદ્યાર્થીઓમાં શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ 
પણુ એક હતા. સુંબઈના વસવાટ દરમ્યાન વાત્સલ્યભાવથી ભરેલા 
મામામામીના પ્રસંગો ખેત સમક્ષ એ વખતો વખત રજ કરતા* 
વિધાર્થીજીવનની શરૃઆતમાં મામાના સંસ્કારો અમલમાં આવતા 
રાઈ એ રીતે પોતાના સાથી વિઘાર્થીઓને મદદ કરવા શ્રી. 
ખુસાલદ્દાસભાઈ હૈમેશાં આતુર રહેતા. જે સાત વિદ્યાર્થીએ આ 
સંસ્થામાં સાથે રહી અભ્યાસ કરતા હતા, તેમાં હિંદસેવકસમાજ' 
વાળ! થી. કરશનદાસ ચિતળીયા પણુ એક હતા. 

શ્રી. ખુશાઉદાસભાઈનાં માતુશ્રી અમરેલીમાંજ રહેતાં. 
“મામા અમરશીભાઈ “અમરેલીના ઘરનો બ્યવહાર સંભાળતા અને 
“અભ્યાસ કરતા ખુશાલદાસભાઈના સંદકારની કાળજી રાખતા. 


નક 


ક 


1-1 ઉછ 1 ાપરાડણાક રે નાક ઊદાદિ ગિ] પકાર "પોક 
1”રે-ભ]ગ્પ્હણ્‌ 1૯ *પરર *1૨ 328 પુહેસેક્પ્હ [30110 “ર 


£# પાત્ર 2 ૦ 
* તેરૈ ઝેક 





આ રીતે ખુશાલદાસભાઈના જીવનઘડતરમાં મામા એ સુખ્ય 
સૂત્રધાર છે. મામાની રહેણીકરણીની સાદાઈ અને પરગજુપણાના 
સંસ્કાર નાનપણુથી જે રીતે ઘડાયા એની અસર એમના આખાચે 
જીવનમાં રહી છે. સંવત ૧૯૮૧ના માગશર વદિ ૮ને દિને મામા 
વિદેડુ થયા. એ પ્રસંગે શ્રી. ખુશાલટાસભાઈ ને ખહુ ખોટ પડી. એ 
આજે પણુ ક્ષણે ક્ષણે મામાના જીવનની તેન્નેમય જ્યોતિનાં દર્શન 
કરતા હોય એમ અનેક પ્રસંગે મામાનું ચિંતન કર્યા કરે છે. 


ગડ 
અભ્યાસ અને કૌટ્ટસ્બિક વ્યવહાર 


સુત્રનાં લક્ષણુ પારલામાંથી વર્તાય એ લોકવેણુ સાચાં પારડી 
નાનપણુથી જ ખુશ્ાલદાસે બીત્ત વિદ્યાર્થીઓમાં પોતાના ચાસ્િવી- 
છાપ પાડી. પ્રમાલિક્તા, સચ્ચાઈ અને ખંત એને ત્રિવેહી સંગમ, 
આ નાના ખાળકના જીવનઆંગણે તિત્ય વહેતો. સને ૧૯૦૨માં 
"યુ હાઈસ્કૂલ, જે હાલ ભરય હાઈસ્ક્લના નામે પ્રખ્યાત છે, લ્યા 
મેટ્રિકમાં પ્રધમ સે! વિવાર્થીમાં પહેે વષે" પાસ થઈ; એમણે. 
નામના મેળવી. પોતાની ગાળામાં સેટ્રિકની પરીશ્ચામાં તેમનું ગીઈ 
નામ આવ્યું. 

સેટ્રિકનો અભ્યાસ ચલતે! હતો, ત્યારે પાંચતલાવડા પાસેન! 
ટલ્યાણુપૂરના સંઘવી પ્રબુદાગ્ર હરજીનાં સુપુત્રી મણિબેન સાથે તેમનાં 
લગ્ન થયાં. શ્રીમતિ મળિબેન સુશીલ અને શાણાં હતાં. પતિના 
અભ્યાસમાં તેઓ આનંદ અનુભવતાં. ૧૯૦૩માં એછીન્સ્ટત 
કૉલેજમાં પ્રિવિયત્ની (પધસ વર્ષની) પરીક્ય પસાર કરી, તેએ 
વિલ્સન કૉછેઝમાં નતેડાયા. ત્યાં ઈન્ટરમાં બીને વર્ગ મેળવી ઉતિર્ 
થયા, અને કૉફેનન્ની શિષ્યવૃત્તિ મેળ 


૨૦ ક 


આગળા વધનારને કસોટીરૃપે જીવનમાં અનેક ઝંઝાવાતો આવે 
છે. એ રીતે એમને આ વર્ષોમાં કૌટુમ્બિક આક્તે! ભોગવવી પડી. 
સને ૧૯૦૪ માં એમના ખનેવી શ્રી, રણછોડદાસ દોશીનું અવસાન 
થયું અને સને ૧૯૦૫ માં પિતાશ્રીને પ્લેગે ઝડપી લીધા. આ 
સંજેગામાં કૌટુમ્બિક જીવનમાં આર્થિક બોાજાએ અકળામણુ ઊભી 
કરી. સુવાન ખુશાલદાસને અભ્યાસ આગળ વધારવામાં આ 
અકળામણુ અટકાવે તે પહેલાં તો રોઠ થી. વરજીવનદાસ, રોઠ 
નરોત્તમદાસ તથા રોઠ ગોપાળદાસ માધવદાસના સુપુત્રોએ કૌટુસ્ખિક 
સંબંધોને કારસુ તેમનો હાથ પકડ્યો. અને તે કુટુમ્બીજનોએ મળી 
દરેકે રૂ. પની તેમને ઉપચોગી માસિક મદદ કરી. આ રીતે આ 
અગવડો વચ્ચે ષણુ તેએ આ સહાયને પરિણામે સને ૧૯૦૬ માં 
વિજ્ઞાનનો એચ્છિક વિષય લઈ ખી. એ. પાસ થયા. પિતા વિદેહ 
થતાં મુટુમ્મની જવાખદારી તો માથે હુતી જ. છતાં હજુ પણું 
શિક્ષણુમાં આગળ વધવાની તેમને હૉંસ હતી. ૧૯૦૪ માં ખાણુ 
પન્ઞાલાલ પુનમચંદ જૈત હાઇસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે જડાઈ; દ્રવ્યો- 
પાર્જનની શરૃઆત કરી. આ વર્ષમાં તેમને ત્યાં ચિ. કમળા બેનનો 
જન્મ થચે।. 

શિક્ષક તરીકે કામ કરતાં કરતાં એલએલ. ખી. નો અભ્યાસ 
પણુ ચાલુ કચૌ અને ક્ેવાના સંસ્કાર નાનપણુથી મામાએ રેપ્યા 
હુતા એ હુવે ખીલી ઊઠ્યા. જે બાડિ ગમાં તેઓએ શિક્ષણુની 
શરૃઆત કરી હતી તે વરજીવનદાસ કપોળ બોડિગના ગૃહુપતિ 
તરીકેની જવાખદારી તેઓએ ઉપાડી લીધી. આમ શિક્ષણ અતે 
વિધાર્થી ખંને ખની સને ૧૯૦૯ માં એલએલ. બી. થયા. તેમની 
સેવાભાવના, સ્વાશ્રયપણાથી આગળ વધવાની તેમની તમન્ના, 


૬૨ 


અભ્યાસ માટે તેમના અનન્ય ખંત તેમ જ વિતય અતે વિવેકલર્યા 
સ્વભાવે શેઠ ત્રિભુવનદાસ વરછીતનદાસ અને ખીજા વડીલોનો પ્રેમ 
તેમણે સંપુર્ણું રીતે સંપાદન કર્ચ હતો. સર્વની ઈચ્છા હતી કે આ 
જુવાત વિદ્યાર્થી સૉફિસિટરની પરીક્ષા આપે અને સર્વના આશ્રડ 
અને સહકારથી તેએ શ્રી. તૈયબજી હાહ્યાભાઈ સૉહિસિટર્યની 
એફિ્સમાં આરટીકિલ્ડ કલાર્ક તરીકે બેસવાનું શરૂ ટયું. આ બદલ 
સૉલિસિટર્સને રૂ. ર૫૦૦ ભરવાના હતા. બીને કેઈ વિદ્યાર્થી હોત 
તો આ રડમ તેમને માટે ભાગ્યે જ સહેલાઈથી મળી શકત; પણુ 
અુશાલદાસે શેઠ ત્રિભુવનદાસ, સર જગમોહુનદાસ તથા શેઠ 
શગવાનદાસ નરોત્તમદાસ અને રોડ ગોપાળદાસ માધવદાસના 
સુષુત્રોની ચાહના મેળવી હુતી. એટલે તે દરેકે રૂ. ૫૦૦) તથા 
રોઠ ઈશરદાસ લક્મીદાસે રૂ. ૨૦૦) અને અન્ય કુડુમ્બીચાએ 
રા. ૩૦૦) આપી આ ચારિત્ર્યશીલ, ઉવમી અને ખંતીલા જુવાનને 
સહાય કરી સોત્સાહન આપ્યું. પણુ સૉલિસિટરના અભ્યાસમાં તેમને 
રસ ન પદ્ધો. તેમાં કુદશ્તને શુભ સંકેત હસે? 


ઉફ» 


૪ 
સામાજિક ક્ષેત્રે 


કપોળ જ્ઞાતિમાં જેમ જેમ ઉચ્ચ કેળવણી લઈ યુવાને 
આગળ આવતા ગયા તેમ તેમ કેળવણી તરક્‌ સૌનું લક્ષ ખેંચાતું 
ગયું, સૌરાષ્ટ્રમાં કપોળ બાળકો માટે કેળવણી મેળવવાતું કોઈ 
સાધન ન હોવાથી ઈચ્છવા છતાં બાળકે! કેળવણીરવંચિત રહેતા 
હેતા, કેળવણીની સાચી કિંમત સમજનાર શ્ી. ખુશાલદાસભાઇવું 
એ તરક્‌ લક્ષ દોરાયું. પોતાના વિધાર્થીજીવનની શરૂઆતથી જ રેઠ 
રૂપજી ધનજીના કુટુસ્બીજનોના કણુભારે અને મામાના પરગજુ- 
પણુના સંસ્કારે સમાજસેવાનાં જે ખીજ આ યુવાનમાં રાપાયાં 
હતાં તે હવે કૂલતાં ટ્રાલતાં થયાં હતાં. કપોળ ખાળકેને કેળવણી 
આપવાની સગવડ વહેલી તકે થાય એ એમના જીવનનો સુખ્ય 
આશય હેય તેમ અહારાત્ર તેની વિચારણા ચાલુ હતી. 

સને ૧૯૦૮ ના રજાના દિવસોમાં શ્રી. જગજીવનદાસ મહેતા 
અને ડૉ. જીવરાજ મહેતા સાથે તેમને અમરેલી જવાનું થયું. 
અમરેલીમાં શ્રી. કાનજી સુરુપાત્તમદાસ મહેતા, શ્રી. જેઠાલાલ 
વનમાળીદાસ મહેતા, શ્રી. કાનજી શવજી પારેખ અને અન્ય સેવા- 
ભાવી જ્ઞાતિબંધુઓ સાથે મળી એમણે “કપોળ વિવોત્તેજક 


૨૬૩ 


કેડ ”ની શુભ શરૂઆત કરી. ઈ. ૧૯૦૯ની ખીજ ફેબ્રુઆરી એટલે 
સંવત ૧૯૬૫ના મહાશિવરાત્રિના દિને સંઘવી કરશનદાસ 
દામજીના ડેકામાં ભાડૂતી મકાનમાં શ્રી. જગજીવનદાસ મહેતા 
અને થરી. ખુચાફદાસભાઈ એ અમરેલી કપોળ બેડ સ્કૂલની 
શરૃઆત કરી. જે સંસ્થાના સ્થાપકેમાં સાચી હાગણી અને ચિવ# 
હોય છે, જે સંસ્થાના સ્થાપક સંસ્થાના વિકાસ માટે અહેરાત્ર 
જાગૃત રહે છે, તેમને એમના સેવાકાર્યમાં જરૂર સફળતા પ્રાપ્ત 
ચાય છે. આ નવી સંસ્‍થા આ રીતે રારૂઆતથી જ સફળતાને વરવી 
ગઈ અને ગ્રધમ પગલે જ ત્રણુ વિઘાર્થીઓને માઠી રાખી શકાયા. 
એ જ વર્ષમાં આ સંસ્થાની પ્રગતિ જેઈ; એમના સંચાલકોની ખંત 
અને કાર્યપહ્તતિ તરફ ખેંચાઈ, વડોદરા શજ્યે પંદર હજર ચરમ 
વાર જગ્યા આ સંસ્પ્રાને નામની કિંમતે આપી. સરકાર તરફથી 
જગ્યા મળ્યા પછી એના મકાનને અંગે સેટશ્રી સર ઈયરદમ્ર 
લડ્મીદાસ તથા ગેડ ધરમદાસ ડુર્ડભદાસ મારક્ત ગં. સ્વ. મંછ!- 
બાઈના કૂંડમાંથી રા, ૧૮૦૦૦]ની રકમ તેમના સ્મરણાથે' મતી. 
૧૯૧૦ની તા. ૧૪ ડિસેમ્બરે મકાનનું ખાતઝુહર્ત યર્યું. જને ચ્રને 
૧૯૧૪ની ઓક્ટોબરની જી તારીખે એટલે કે ગાંધીજયંતિને 
દિને સસ્ધાના આ મકાનની ઉદ્ઘારનવિધિ થઇ: થી. જ્ઝકજવતતાસ 
સહેતા અને શી. ખુશાકદાકજાઈતા સેવાકાચે સોને! પ્રેસ સપડદન 
કરયો. અને રીવે રીવા ગ્રગરટે ગએ ન્યાયે ઊગતા સેવશને પ્રે્સાહન 
ગ્રાપ્ત થયું. 
કૅબવછીના કેત્રમાં હવે શ્રવત્ર ભરની અત્વી હતી. ગૌ ડેઈ, 
હેળવતીની ઉપયોગીના સમજતું થયું હતું. સમક દેયમાં કેગવર્તની 
* હ નવી સંસ્ધાગેદ સ્થપાયે જનની ટતી. સુંબરઈમાં જા વખને 


૧૪ 


શ્રી. માધવદાસ વિડુલદાસ દેસાઈ અને અન્ય મિત્રોની સહાયથી 
સર મેગળદાસ હાઉસમાં રેોઠ નગીનદાસ. પી. મહેતા તથા શેઠ 
ત્રિભુવનદાસ મંગળદદાસની રાહબરી નીચે સને ૧૯૦૭માં “કપોળ 
વિદ્યાર્થી મંડળ ?'ની સ્થાપના થઈ. શ્રી. ખુશાલદાસ આ સંસ્થાના 
મૈત્રી ખન્યા અને કેળવણીના કાર્યમાં ખૂખ જહેમત ઊઠાવી ઘણા 
વિદ્યાર્થીઓને સહાતુકૂળતા કરી આપી. 


પોતાની જ્ઞાતિ વિકાસ સાધે, સર્વમાં સાચું સંગઠન થાય, 
સાચી જાગૃતિ આવે અને યુગધર્મને એળાખી જ્ઞાતિ વિકાસ સાધે 
એ જેવાની અભિલાષા યુવાન ખુશાલદાસમાં સાચે સ્વરૂપે જાગી ? 
હુતી. કપોળ જ્તાતિના આગેવાનો, હિતૈવિએ, કેળવણીકારો અને 
સેવકે સાથે તેમનો સંપર્ક વધતો જતો હતો. જે સંસ્થામાં શ્રી, 
અુશાલદાસે કેળવણીની શરૂઆત કરી હતી, તે શેઠ વ. મા. કપોળ 
ખાડિંગમાંથી ઉચ્ચ શિક્ષણુ લઈ થોડા વધુ યુવાનો હુવે આગળ 
આવ્યા હતા. તે સર્વમાં કોમની સેવા કરવાની તમનજ્ઞા જગી હતી. 
* કપોછી વિઘાર્થી મંડળ'ની પ્રવૃત્તિ હવે જામતી જતી હુતી. એના 
કાર્યકરાનો ઉત્સાહ દિનપ્રતિદિન વધતો! જતો હતોઃ. સ્ાતિસેવાની 
દૃષ્ટિએ યુવકમિત્રે શ્રી. જગજીવનદાસ મહેતા, શ્રી. પુરુષોત્તમદાસ 
ગોરડિયા, શ્રી. જગજીવનદાસ સંઘવી, ડૉ. જેઠાલાલ વોરા, 
શ્રી. ગંગાદ્દાસ સુળજી ગોરડિયા, શ્રી. નેદલાલ ફુલભદાસ વારા અને 
શ્રી, ખુશાલદાસભાઈ એ સર્વ નવલોાહીઆ ઉત્સાહી યુવાનોએ ભેગા 
સળી સામાજિક ટૃછિએ સુધારક યુવાન માનસ રજૂ કરવા “કપોળ” 
નામનું માસિક પત્ર શરૃ કર્યું. એ પત્રના તંત્રીપદે શ્રી. જગજીવનદાસ 
મહેતા આવ્યા અને કેળવણીને મધ્યબિંદુ રાખી સામાજિક પ્રગતિની 
શરૂઆત થઈ. આ માસિકદ્રારા કોમમાં સારી જાગ્રતિ આવી. 


૨પ 


જ્તાતિનેવા માટે ઊગતા જીવનની કિંમતી પળે અર્પણુ કરતાગ આ 
સુવાતાએ કોમના આામાજિક કુર્વાને તથા રૂહ થયેલી ર્હિએઓ 
સાએે અમયાનુકૂળ સુધારા કગ્વાની પ્રેગ્યા સૈને આપી. આ નમયમા 
કપોળ કોમમાં પરદેશગસનો પ્રશ્ન ચકડોળે ચડ્યો હતો પરદેશ. 
જઈ આવનારે પ્રાયશ્ચિત ડરવુ જ નેઈએ, તેવી રૂઢ અને દહ માન્યતા 
જામેલી હુતી કન્યાવિકથ, જૃદ્ધલગ્નો જેવા અનિષ્ટો અને અવારતવાર 
થતા જ્તાતિવગ એ સર્વ પ્રશ્નો વિષે લોકમત વિચારતો થઈ ગયો 
હુતો આ પ્રસગે માસિક પન “કપોળ” નવા વિચારે પ્રગટ કરી, 
મક્કમતાથી આગળ વધી ગહ હતુ અને દરેકે દરેક અનિઇ તત્ત્વો 

* સામે વિરોધ જહેર કરી કોમને માચા રાહુ પરુ મૂકવા પ્રયત્ન કરી 
રલુ હતુ એ વખતે મધ્યમ વર્ગના માણુસે! ઉપર રૂહિચૂમ્ત 
આગેવાનોની મજખૂત પકડ હતી કોમતુ કાયદેમરતુ વ્યવસ્થિત 
કોઈ બધારણુ ન હતુ એટલે વ્યવન્વિત ખધારણ કેવુ હોવુ જેઈએ, 
જ્ઞાતિની વ્યવમ્થા માટે સમિતિ ચૂન્વા ઢઈ પદ્ધતિ નક્કી કરવી એ 
વિચારવા એક સમિતિ નીમવા અને અહેવાલ તૈયાર કરવા 
ખુશાવદાસભાઈ એ પ્રવૃત્તિ હાથ ધરી એ વખતે આ જાતની પ્રકૃત્તિ 
કરવામા ખૂગ હિંમત અને ધૈર્મની જરૂગ હુતી જૂની પ્રથા સાથે 
નવી વ્યવમ્થાની વાત કરવી તે ઘણુ સુશ્કૅલ કાર્ય હતુ પણુ 
ખુશાલદામભાઈએ નાનપત્તુથી જ સેવાની દિક્ષા મેળવી હવી 
એન્લે એમણે આ તેવાકાર્વેને પોતાસુ ઠરી લીધુ અને ૧૮૨૦ ની 
સાલમા ૧૮ મેના દિને ત્તાતિની સભામાં ત્તાતિપ્રમુખ, ઉપપ્રસુખ, 
અને વ્યવમ્થાપક સમિતિ નિમણુકથી નહિ, પણુ ચૂનણીથી થવી 
નેઈએ, તેને અગેની એક દરખામ્ત તેમસૈં રજ કરી હતી. આવી 
અધી પ્રવૃત્તિઓથી સ્ાતિસા ખૂખ ઉહાપોહ યચો હતો 


ફૃટ્ટ 


જ્તાતિસેવા માટે ઊગતા જીવનની કિંમતી પળે અર્પણ કરનાર ત 
યુવાનોએ કોમના સામાજિક કુરિવાજો તથા રૂહ થયેલી રૂઢિઓ 
સામે સમયાતુકૂળ સુધારા કરવાની મેરણા સૈને આપી આ સમયમાં 
કપોળ કોમમાં પરદેશગમને પ્રશ્ન ચકડોળે ચડ્યો હતો પરદેશ 
જઈ આવતારે પ્રાયશ્ચિત કરવુ જ જેઈએ, તેવી રૂઢ અને દઢ માન્યતા 
જામેલી હુતી કન્યાનિકય, વૃદ્ધલસો જેવા અનિષ્ઠો અને અવારતવાર 
ઘતા સ્ાતિવગ એ ગર્વ પ્રશ્નો વિષે લોકમત વિચારતો થઈ ગયો 
હતો આ પ્રસગે માસિક પત્ર “કપોળ” નવા વિચારે પ્રગટ કરી, 
મક્કમતાથી આગળ વધી રહ્યુ હતું અને દરેકે દરેક બતિઇ વત્ત્વા 
શામે વિરોધ જાહેર કરી કોમને માચા રાહુ પર મૃકવા મયત્ત કરી 
રહ્યુ હતું એ વખતે મધ્યમ વર્ગના માણુસો ઉપર ર્હિચૂસ્ત 
આગેવાનોની મજબૂત પકડ હતી ફોમતુ કાયદેમરતુ વ્યવમ્થિત 
કોઈ બધારણુ ન હતુ એટલે વ્યવગ્વિત અધાગ્ણુ કેડુ હોવુ જેઈએ, 
જ્ઞાતિની વ્યવગ્થા માટે ગમિતિ ચૂગવા કઈ પદ્ધતિ નક્કી કરવી એ 
વિચારવા એક સમિતિ નીમવા અને અહેવાલ તૈયાર ફેરવા 
ખુશાવદાસભાઈએ પ્રવૃત્તિ હાથ ધરી એ વખતે આ «તની પ્રવૃત્તિ 
કરવામા ખૂબ ડિંમત અને ધર્મની જરૂર હતી જૂની પ્રથા સાથે 
નવી વ્યવસ્ધાની વાત કરવી તે ઘલુ ઝુશકૅલ કાર્ય હતું પણુ 
ખુશાવદાસલરાઈએ નાનપણુથી જ સેવાની તિક્ષા મેળવી હલી 
એનલે એમણે આ સેવાકાર્યને પાતાતું ઠરી લીધુ અને ૧૮૨૦ ની 
સાલમા ૧૮ એેના દિને જ્ઞાતિની સભામા જ્તાતિપ્રસુખ, ઉપમેસુખ, 
અને વ્યવગ્ધાપક ઞમિતિ નિમણુકથી નહિ, ષણ ચૂગભીથી થવી 
જેઈ એ, તેને શ્બગેની એક દરખામ્ત તેમણે ૨% કરી હતી આવી 
મધી પ્રવૃત્તિઓથી ત્તાતિમા “ખબ ઉઠ્ઠાપોડ થયે હતે 


ઝૂ 
૨૬ 





શ્રી. ખુમાલરાસભાઈનાં સ્વર્ગસ્થ ધર્મપત્ની 
% અ. સો. મણીબ્તેન 


પ 
કસોટી કાળ 


ચુંભઈની કપોળ ખોડિંગ એ હવે સમગ્ર કપોળ જ્ઞાતિની 
જાહેર પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર ખની ગયું હતું. સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતનાં 
અતેક કુટ્ટુચ્બા તેમાં રસ લઈ રહ્યાં હતાં. સૌને જ્ઞાતિ માટે કપોળ 
વસતીપત્રકની જરૂર જણાતી હતી. એકમેકને સૌ ઓળખી શે, 
એકતા વધે અને હળવા ભળવાના વધુ પ્રસંગો આવે એ નવા 
સૌમાં આતુરતા જાગી હુતી. માસિક પત્ર “કપાળે” આ કાર્ય ઉપાડી 
લીધું હતું. ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, ભાલ, સુંબઈ તેમ જ પરદેશમાં જદ 
જુદા પ્રદેશનાં વસતીપત્રકેો ભરાવી, આઠ દિન નક્કી કરી તે ષત્રકોને 
સુધારી વ્યવસ્થિત વસ્તિપત્રક સંપૂર્ણ બનાવ્યું. કોઠાઓ તૈયાર 
કરવામાં થોડા ઘણા પૈસા ખર્ચ્યા પણુ બધા ભાઈએ! આધિંક દૃષ્ટિએ 
સદ્ધર બન્યા ન હતા; અને પૈસા સિવાય હવે આગળ વધવામાં 
અનેક ઝુરકેલીઓ હતી. ઉપરાંત મિત્રે પણુ સૌ સૌની પંધાદારી 
મવૃત્તિને કારણે છુટાછુટા રોકાયા હેતા એટલે આ વસલીપત્રકનું 
કામ તેમ જ માસિક પત્રની મવૃત્તિ મંનેમાં આટ આવી. 


૨ણ 


કેળવણીનિષથક પ્રવૃત્તિઓ તો! સાસિક પત્ર બધ પડવા છતા 
દિતપ્રતિદિન ત્રિકસતી જ «હી ૧૯૧૪માં સોૉંડિનિઃગ્નો અભ્યાસ 
અધૃરો મૂટી પોતાને પ્રિય તેવા શિક્ષણ ક્ષેત્રમા થરી ખુશાલદાસ 
ભાઈએ સુત પ્રવેશ કર્ચો અને ચેઠ સથુરાદાગ કગ્શનદાસ નાધા 
ભાટી ના હા સ્કુલમાં ચાર વર્ષ શિક્ષક તરીકે રહ્યા એજ વખતે 
છ ન 
તેમને માઢે કસોટીના કાળસમ કેટલાક ત્રસગે! બની ગયા. 


ગથમ ત્રિશ્ચયુવ્ધે નાણાની રેલમછેલ કરી હુતી ચારે તરક 
છીવનધોરણુ ઊંચુ “તુ હતુ એ વખતે પિતાની છતઢાયા ગુમાવી, 
બેત વિધવા થયા અને કુટુમની જરૂગ્યિત અને જવાબદારી 
વધતી જતી હતી એ સન્ેગમા શિક્ષક તરીકે -હયુ હવે પોસાય 
તેમ નડતું એટલે €-નત્તળ ભવિષ્યની આશાએ સતે ૧૯૧૮માં 
શ્રી જગજીત્રનદાસ મહેતા સાથે અને એ પછી બે વર્ષ બાદ 
૧૯૨૦માં અમરેવીવાળા શ્રી મલિલાલ અને હન્તિવ મયારામ 
સાથે “હમ્તિલ મભિલાલની કુ'તા નામથી આડતદલાવીનુ કામકાજ 
૨3૩ કર્યું આ હન્લાત મણિલઃલ કુ ની પેટીમાં એકાદ વર્ષ આદ 
શ્રી ગોકુળદાસ હરીદાસ મહેતા ભાગીદાર તરીકે નેેડાયા હુતા વેપારી 
ક્ષેત્રમા પચ્યા છતા પોતાતુ સેવાકાય અને શિફજ્વિષયક સ્રવૃત્તિ 
ચાલુ હતા. એલે સાધાસાથ સુભઈ અને અમરેલીની બાના 
કાર્યમાં ધણુ આ તપ્રેત થતા જતા હુતા આડતદ૯.લીતા કામ 
કાજમાં જમાવ# થાય તેનવામાં તેમની ગેવા અને ગત્તથિત્રતાની 
કસોટી કશ્તી લાર આપત્તિ આવી પડી એમના સુઝીચિ બેત 

કમળાના લગ્ન ધયાને પૂૂ વર્ષ વિત્યુ ન હતું તા ગને ૧૯૦૧માં 

શ્રી ખુરાકદાજભાઈતા પત્ની નહિકિન હૂક માદગી ભોગવી, સુતી 
ચિ બેત કમ”દ, તઘા સુતો વિ લાઈગગદાત તઘા ચિ ભઈ 


૧ 


ભગવાનદાસને ખાલ્યાવસથ્રામાં મૂકી સ્વર્ગવાસી થયાં. શ્રી. ખુશા( 
રાસબ્રાઈનાં મે!ટાં બેન અકાળે વિધવા થયાં જ હતાં. આ 
કૌટુસ્બિક પરિસ્થિતિ વિષમ ખની. 


નાનપણુથી જ જેમભે સેવાના સંસ્કાર સાથે જીવનઘડત 
એક સુધારક તરીકે ઘડ્યું હેતું તેવા શ્રી. છુશાલદાસભાઈ એમન 
ચત્ીના અવસાનથી કસોટીની સરાણે ચડ્યા- પાંત્રીરા વપેની ભઃ 
ચુવાન વચે ઘરભંગ થયેલા ભાણેજને મામાએ ફરીવાર લગ્ન કુર 
ખૂબ આગ્રહ કર્ચ. માતુશ્થી સુત્ર કરી લસ કર તેમ ઈચ્છતાં હત 
પણુ સિદ્ધાંત તરીકે જીવન જીવવામાં જે માનતા હતા, બોલ્યું તે 
જાળું એ જેનો જીવનમંત્ર હતો, પોતાના માસિક દ્વારા જેમાં 
સાચા સુધારા કરવાની અનેક વાતે! વહેતી મૂકી હતી તે પોતે કઃ 
લગ્ન ટેમ ફરે ર એ વિષે પોતાના વિચારોમાં તેએ મક્કમ હત 
જાઈપણુ જ્ઞાતિના પાંત્રીસ છત્રીસ વર્ષના સુવાનને સંતતિ હોવા છ# 
કૂરી લગ્ન કરવાં એ, તે વખતે સહજ વસ્તુ ગણાતી પણુ * 
સિદ્ધાંતવાદી સ્ુધારર આ આકરી કસોટીમાંથી પસાર થયા અ 
કેરી લગ્ન કરવાના પ્રલોભનથી ટ્ર રહી કપોળ જ્ઞાતિમાં એકપર્ત્ન 
શ્રતને। સુંદર પદાર્થપાઠ પોતે રજૂ કરી અતુકરણિય અને અભિનંદનિ 
ઢૃષ્ટાંત બેસાડયુ- 

આ આકરી કસોટીમાં ખાળકેના ઉછેરની જવાખદાઃ 
સુશ્કેલીભરી હુતી પણુ ગાોમતીબેને એ બાજ ઉપાડી લીધે. 

આ કસોટીકાછમાં સામાન્ય માણુસ જરર મૂંઝાય પણુ જેમ 
હેચે સેવાભાવના જાગૃત હતી, તેમણુ આ આટ્તને ન ગણુકારર 
પોતાના પ્રિય વિષય--ફેળવણીના કાર્યમાં રચ્યા પત્યા રહ્યા. ધધ 
ત્ષાથે આ કેળવણીવિષયક પ્રવૃત્તિથી તેમનું દુઃખ હળવું થયું. 


ઝૂ 
શહ 


દ 
વ્યાપાર ક્ષેત્રે 


વ્યાપાર વિના લક્ષ્મી નથી. અતુભવીઓએ વ્યાપારને ળે 
ચારની ઉપમા આપી છે: આ પાર કાં પેલે પાર. 

ખુશાલદાસભાઈએ એ ક્ષેત્રમાં હવે કમે કમે આગળ વધવાની 
શરૂઆત કરી રીધી હતી. એમણે ઉપાડેલું આડતદલાલીનું કામકાજ 
ચારેક વર્ષ ટીકટીક ચાલ્યું. પણુ એટલામાં તો જગતભરમાં આથિક 
સંરીનું મોજુ આવ્યું. ૧૯ર૫-૨૬ની એ સાલ હતી, જે વખતે 
એકેએક વેપારીને મંદીની સુરકેલીએ અતુભવવી પડી. આ 
સંજોગોમાં ચાર ભાગીદારતું ખર્ચ એક પેટી પર નભી શકે તેમ 
ન હતું. તેથી શ્રી. હરિભાઈ તયા થ્થી. ગુશાલદાસલાઈએ 
પેઢીમાંથી રાજીખુશીથી છૂટા થવાનું સ્વીકાર્યું. 

હુવે ખુશાલદાસભાઈનું ધ્યાન ્તતંત્ર ધંધા તરફ ગયું. પરિણામે 
તેમણે વીમાને! સ્વતંત્ર પધા શરૂ કર્યો. કેઈ પણુ પધામાં સતત. 
ચિંતન, ચિવટ અને પૅધાનો અભ્યાસ એ જરૂરી તત્ત્વો છે. 
ખુશાલદાસભાઈમાં એ સર્વ તત્ત્વો હતાં. પુરુષાથમાં માનનારા એ 
સુરુષને સામાન્ય સ્થિતિ ન રૂચે. પ્રમાણિકતામાં માનનારા એ આત્માને 


૨૦ 


ઘ્રંધામાં આંટીઘૂંટી ન ગમે. સીધે રસ્તે જનારા સાફ દીલના એ 
પુરુષને સાચાંજૂઠાં ન ફાવે. શરૂઆતમાં એ માસ્તર થયા; પણુ ખર્ચ 
ઊપડ્યો નહિ. એલએલ.બી થઈ વકીલાત કરવાનું તેમને રૂચ્યું નહિ, 
વેપાર ખેડી ધન મેળવવા ઈચ્છયું, પણુ એમના સાથા સ્વભાવને 
એ ગમ્યું નહીં, એટલે એ કાવ્યા નહિ. અંતે એમને કુદરતે જેમાંથી 
લાભ આપ્વાતું ધાર્યું હતું, તેવા વીમાનો ધંધો તેમણે હાથ ધર્યો. 
જે ધંધામાં સીધી સાદી વાત છે, સાચાંખે!ટાં તત્ત્ત મિશ્રિત કરવાની 
જેમાં જરૂર નથી, એવે! આ વીમાને! ધંધો એમને ફાવી ગયે. 
અને તેમાંથી તેમને ઝડપી લાભ મળતા ગયા. 


ખહેળા જનસઝ્ુદાયનો સંપર્ક એમને હતો! જ. તેમની સેવા 
અને કાર્યદક્ષતા તરક લોકોનો ચાહુ વધતો જતે. હતો. એટલે 
રેલિક્વેનની ઘંટડીએ એમને તયાં વીમાનું કામ રોજરેજ વધતું ગયું. 
જે માણુસને વીખે। ઉતરાવવાથી લાભ છે, તેમના તરક પણુ તેમની 
દૃષ્ટિ જતી. એમને એ રીતની સાચી સલાહ આપતા, એમનામાં 
લોકોને શ્રદ્ધા હ્તી, વિશ્વાસ હતો અને સદ્ભાવના હુતી. અને 
પ્રભુની પણુ ઈચ્છા હશે કે સ્ત્રતંત્ર રીતે શુભ સંકેતથી તેએ સેવા 
કર્‌ી શકે તેટલી લક્ષ્મી એમને આપવી, એટલે ટૂંક વખતમાં વીમાનું 
ફામકાજ એટલું ખધુ વધી ગયું કે જે એરીએન્ટલ વીમા કંપની 
સાથે તેઓ કામ કરતા, તે કંપનીના સંચાલકે! તેમના તરક્‌ સુગ્ધ- 
ભાવે નેઈ રહ્યા હતા. એરીએન્ટલ વીમા કંપનીનો ૧૯૩૪માં 
હીરક મહોત્સવ ઉજવાયો, તે પ્રસંગે છેલ્લા પાંચ વર્ષતા કામકાજમાં 
પહેલા આવવા બદલ તેમને કંપની તરક્થી તેમના કાર્યની ભારે 
પ્રશંસા સાથે “ સુવણું' પદક” એનાયત થયો. અને તે પ્રર્સગે 
તે કંપનીના તે વખતના અંગ્રેજ સંચાલક શ્રી. નેન્સે કહ્યું કે, 


2૧ 


“શ્રી. પારેખનું કામ એટલું એકધારું અને સંગીન છે, કે તેએ! 
એ રીએન્ટલ કંપનીના ખધા કામ કશતારાઓમાં પ્રથમ સ્થાતના 
અધિકારી બન્યા છે.” 


વીમાના ધંધામાં વિકાસ સાધવો હોય તો એમણે ઘેર ઘેર 
કરવું જેઈએ અને પ્રસંગ આવ્યે કોઈની ખુશામત પણુ કરવી 
જેઈએ. પણુ એમણે ખોટી સમજાવટ ડરવાને ફોઈ દિન પ્રયત્ન 
કર્ચ નથી. એ મિત્રે ને સ્નેહીએને મળતા, વીમાની જરૂરિયાત 
સમજાવતા, એ સાચી વાત પણુ એમના જીવનની પ્રમાણિકતાની 
અસર જતસમ્‌્ડુ્માં એવી હતી કે મોટા ભાગનું કામ એમને ઘેર 
બેઠાં મળતું. 

જેમ જેમ પંધામાં લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થતી ગઈ તેમ તેમ એ 
પરોપકારી સુરુષની સેવાની કામગીરીને પણુ અજમ ખળ મળતું 
ગયું, જે આપી શકે તે અપાવી શકે, એ સૂત્ર એમણે જીવનમાં 
ઉતાર્યું હતું. પ્રસંગ આવ્યે જહેર કાર્યમાં એ મોખરે ઊભા રહી 
પોતાની શક્તિ ખહારની રકમ પણુ આપવામાં પાછા પડતા નહિ. 
આવી સ્ઘિતિએ પહોંચતાં ખુશાલદાસભાઈની સાથે સંસર્ગ રાખતારા 
શ્રીમંતોની દાન આપવાની વૃત્તિ વધુ વિશાળ ખની. 

સુશાલદાસભાઈ સુંબઈતા બજારમાં નીકળે; એમની અત્યાર 
સુધીની કાર્યપ્રણાલિકા એવી આકર્ષક હોય છે કે એમને જે જુએ તે 
ઊભે રહે અને હૉશથી વાત કરે. કોઈ જાહેર સેવાતું કાર્ય હોય, 
કોઈને વ્યાપારની સલાહ લેવી હોય, કોઈ ને કૌટુમ્બિક મૂંઝવણુના 
તોડ ઉતારવો! હોય, કોઈ ને સામાજિત્ક સગપણમાં સરળતા શોધવી 
જોય, એવા ઘણા માનવીઓને રાજને સંસર્ગ ચાલુ હતે, એટલે 
એસના વીમાના ધંધાને ખટ જ વેગ મન્યે, પરિલામ એ આવ્યું કે 


કક 


ન્મ્તના લા ..:. , “કસન લાભ થયા. સાથ સાથ સમ- સ જને 
પણુ એને પરિણામે લાભ મળતે! રહ્યો છે. જહેર સંસ્થાએ સ્થાપવામાં 
નાણાંની જે સૂંઝવણુ પડતી, એ હવે ટળતી જતી હતી અને તેમના 
વચન પર જાહેર કાસમાં મોં માગ્યાં નાણાં મળવાં શરૃ થયાં, વીસ 
હજારની રકમ દાનમાં આપવાની વૃત્તિ સેવતા શ્રીમંતની આંખ, 
ખુશાલદાસભાઈની આંખ સાથે મળતાં વીસ હજારની રકમને ખમણી 
થતાં વાર ન લાગે. એ પોતે હવે આ ધંધાને અંગે ખૂખ સારી 
સ્થિતિમાં આવેલ હોવાથી દાન આપનારા વર્ગપર એમની અસર 
સચોટ થતી. 

સેવા સાથે આ રીતની પંધાની 'ખીલવણી અને ધંધામાં લક્ષ્મી 
મેળવ્યા પછી એ લક્ષ્મીના સમાજ માટે ઉપયોગ કરવાની શુભવૃત્તિ 
જાઈક જ ભાગ્યશાળી પુરુષને મળે છે. ખુશાલદાસભાઈ એવા 
ભાગ્યશાળી પુરુષામાંના એક છે, જેમણે સ્વાર્થ સાથે પરમાર્થ 
સાધ્યો છે. 


૨૩ 


શ 
સંસ્થાઓના પ્રાણ 


સાતિના વિકાગ માટે કેળવણી આપતી સંન્થાઓની સખ્યા 

વધે એવી ભાત્રના ખુશાલદામભાઈના કાચોએ ગર્વત્ર પ્રગટાવી હલી. 
કપોળ ફે!મનો હવે ઉઠયદિન હતો. ધનિકેઃમાં પોતાની લક્ષ્મીનો 
જાતિના ઉપયોગમાં મદ્વ્યય”'થાય એ જાતની લાગણી જન્મી ચૂકી 
હતી શ્રી. જગજીવનદાસ મહેતા અને ખુશાલદામભાઈએ એ 
લાગણીનાં વહેણુ સાચે રસ્તે વાખ્યાં. પરિણામે મૌરાષ્ટ્રના જુદાજુદા 
સ્થળોથી માડીને સુબઈ સુધી કેળવણીની અર્યાએના પાયા 
નંખાવા શરૂ થયા. ૧૯૨૧માં મૌરાષ્ટ્રમા ઈન્ફ્યુએન્ઝાએ ઘણા 
માણુતોનો ભોગ લીધો. ઘણાં કપોળ બાળકોએ માતાપિતાની હૂ ફે 
શુમાવી હતી ફૂલ ઞરખા એ ખાળકેના ઉકેરના મશ્ો ગૌને 
મૂંઝવતા હુતા 6છેગ અને ડેળવણીને। પ્રશ્ચ મહાપ્રક્ષ બન્યો! હતો 
આ પ્રશ્નની ઞતત ચિંતા કરતા શ્રી જગજીવનદામ મહિતા અને 
ખુશાલદાગભાઈ ચારે તરક્‌ કરી વ્યા. અને ઈશરે પીડિતોની ધા 
* શાંભળી હોય તેમ સથરાવાળા શેડ «તદવજી કમળમીનું કુટુમ્બ 
એ વખતે સેવાક્ષેત્રમાં બડા* આવ્યું. એ કુટુંબે સુમઈમા સારા 


૨૪ 


જૈસા અને પ્રતિષ્ઠા મેળવ્યાં હતાં. તેમના ઉદાર સુપૌત્ર રીઠ 
પર્માણુંદદાસ ત્રિભોવનદાસને હેચે માતાપિતા વિહે!ણા કપોળ 
આળકોની કેળવણીનો પ્રશ્ન વસ્ચો અને અમરેલીમાં કપોળ બાળા- 
શ્રમ સ્થાપવા રૂપિયા ૫૦,૦૦૦] અંકે પચાસ હજાર આશરેની 
રકમ આપી નિઃસહાય ખાળકેોને મોટી રાહત આપી, આ રીતે 
અમરેલીમાં કપાળ બોાડિંગ અને ખાળાશ્રમની સગવડ થઈ. એ 
ઉપયોગી સંસ્થાઓના પ્રાણુ બની આજસુધી એકધારી સેવા તેએ! 
અજ્ઞે આપતા રહ્યા છે અને ખુશાલદાસભાઈએ શરૂઆતથી જ એ 
સંસ્થાને પોતાની સેવાકાર્યનું એક વિશિષ્ટ અંગ માની એને। ઉદ્યર્ષ 
સાધવામાં શ્રી. જગજીવનદાસભાઈ સાથે ખૂખ જ્હેમત ઉઠાવી છે. 


સુંબઈની રોઠ વરજીવનદાસ માધવદાસ કપાળ બોડિગ સાથે 
તો તેઓ શરૂઆતથી જ ઓતપ્રોત થઈ ગયા હુતા. એ સંસ્થાના 
સુખડુઃખમાં એ નિત્યના સાથી હતા અને છે. કમનસીબે ઈ. સ. 
૧૯૨૦માં એ સંસ્થાના એક સ્થાપક અને હિતચિંતક શેઠશ્રી 
ત્રિભોવનદાશને। સ્તર્ગવાસ થયે. ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતી જતી 
આ સંસ્ઘાને રોઠશ્રીના ખંતભર્યા સંચાલનની ખોટ પડી. સંસ્થામાં 
રસ ધરાવનારી એકે એક વ્યક્તિની જવાબદારી વધી પડી, પોતાની 
એ સંસ્થા તરકની ભક્તિને પરિણામે ખુશાલદાસભાઈએ તે 
જવાખદારીમાં પોતાનો ચોગ્ય હિસ્સા આપ્યો. આ સંસ્થા ઘણા 
કપે!છાભાઈ ઓની પ્રેરણાદાતા સંસ્થા હતી. પચ્ચીસ વર્ષના ગાળામાં 
ઘણુ ભાઈએ આ સંસ્થામાંથી સંસ્કારદિક્ષા લઈ જીત્રનમાં જુઠા 
જુદા ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધી હતી. એ સવ ભાઈએ! સંસ્થાની એફે- 
એક પ્રવૃત્તિમાં ચાલુ ઉત્સાડુ લેતા હોવાથી એ ઉપયોગી પ્રવૃત્તિ 
સક્ળીતાને આરે આવી ઊભી. 


રપ 


૧૯૨૨માં આ સંસ્થાનો રજત્‌ મહોત્સવ ઉજવાયો, એ વખતે 
શ્રી ખુશાલદાગભાઈની એકધારી અને સંગીન મેવાને ડૉ. જેઠાલાલ 
વોરા અને શ્રી. મંગળાદામ દેસાઈએ યોગ્ય માનાંજ્લી આપી અતે 
તેમણે ઢરેલી સેવાથી ગ્તાતિમાં પ્રગટેલી મેવાભાવનાની યોગ્ય. 
શખ્સ્માં પ્રશંસા ડરી. 

શેઠશ્રી ત્રિભુવનદાઞની કાર્યદક્ષતા અને એમના વ્યક્તિત્વ 
પરત્ૅ વિધાર્થી ભાઈઓને ખૂખ માન હતું, તેમની પુણ્યસ્મૃતિ 
જાળવી રાખવા શ્રી. ખુશાલદટાસભાઈએ મિત્રોની મદદ લઈ 
જૂના-નવા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી રૂપિયા ૮,૦૦૦] અંકે ફૂ. આડ 
હજાર ભેગા કર્યા અને રોઠ વરજીવનદાસ માધવદાસ કપોળ. 
બાડ સ્કૂલમાં શેઠે ત્રિભુત્રદદાસ વરજીવનદાસ પુક્તકાલયની. 
શઘાપના કરી. 

જનગઞમૂહમાં જ્ઞાનની પરબો માંડવાની જેટલી જરૃર છે; 
તેટલી જરૂર પ્રજાનું સુદઢ શરીર અનાવવા માટે વ્યાયામમંદિરોની 
છે એ વિચારે શ્રી. જગજીવનદાસ મહેતા માથે મળી કપોળ 
કૉન્ક્રન્સના વધેલા કૂંડમાથી રૂપિયા આઠ હનર એેળવી અમરેલી 
કપોળ બોડિંગના આગણામાં સ્વતંત્ર મકાન બનાવી વ્યાયામમદિર 
શર્‌ કર્યું, 

આ રીતે કપોળકેમમાં તરંક્થાએનું વટવૃક્ષ વિસ્તરતું જું 
હતું. એની વડવાઈઓ જુર જુદે સ્થળોએ જ્તમવી હતી. અને 
કેળવણીના ક્ષેત્રમા એને છાંયટ અનેક વિધાર્થીઓ પ્રગતિ 
સાધી રહ્યા હતા. કપોળ જ્ઞાતિના શ્રીમંતોની સખાવતોને ઝરો 
સાવેજનિક દૃહિએ વહેતો હતો. એમાં આ વખતે સેઠ કરચનદાન 
ગોપાળદાસના સ્મર્ણાથે” તેમના બંધુ શેઠ વિઠુલદાસભાઈ ઝે 


કદ 


રૂ. દોઢ લાખની રકમની હિન્ડડુ વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ કેળવણી માટે 
શિષ્યવૃત્તિ આપવા ઉદાર સખાવત કરી. આ ઉપચેાગી ફ્‌ડનું 
સંચાલન ૧૯૨૪ની સાલથી ખુશાલદાસભાઈ ડરી રહ્યા છે અને 
શિષ્યવૃત્તિઓ લાયક વિદ્યાર્થીને મળે એ ધોરણુ સાચવવામાં તેઓ 
સરવૈદા સંપૂણ કાળજી રખે છે. 

આ ઉપરાંત કપોળ વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવાનું 
ફા. ૭૦,૦૦%]નું “ગં. સ્વ. કૃષ્ણાખાઈ દ્રસ્ટ કૂંડ'' ઉપચોઃગી ખનાવ- 
વામાં મંત્રી તરીકે સુશાલદાસભાઈ સુંદર સંચાલન ફરી ૨હ્યા છે. 

અમરેલી કપોળ બોડિગ, દર વર્ષે એના સેવાભાવી સંચાલકે।ની. 
ખંતથી આગળ વધી રહી હતી. કપોળ જ્તાતિના સખાવતી 
પુરુષોનું એ યાત્રાધામ અન્યું હતું. ઈન સ. ૧૯૨૬માં શ્રી. ફુલેરાય 
છગનલાલ મહેતાની સખાવતથી તેમનાં માતુશ્રી વાલીબાઈ તથા 
ધર્મપત્ની જયાવંતીના સ્મરણાર્થે પ્રાર્થના મંદિર અને સુસ્તકાલયનું 
ગકાત આ કપોળ બોડિંગ સ્કૂલ સાથે ખાંધવામાં આવ્યું. અને 
તેનું ખાતસુહૂર્ત રાષ્ટ્રપિતા પૂજ્ય મહાત્માજીના શુભહસ્તે થયું. 
આ મકાન જ્યારે તેયાર થયું ત્યારે સર જગમોહનદાસ વરજીવત- 
દાસને શુભહસ્તે તેની ઉદ્ઘાટન વિધિ ધઈ. એ પ્રસંગે સર 
જગમોહનદાસે ભાઈશ્રી જગજીવનદાસ અને ખુશાલદાસભાઈ ને 
“ સંસ્થાના પ્રાણુ ”'ની ઉપમા આપી અને એ ખંને સેવકોની ભારે 
પ્રર્શસા કરી હુતી. 

સૌરાષ્ટ્રમાં કપોળ બાળકે! માટે માત્ર અમરેલીમાં જ આ 
એક સંસ્થા દતી. એટલે રાજુલા, ડેડાણુ, નાગેશ્રી, જાક્રાખાદ વગેરે 
ટ્ર ટૂરનાં પથકેપમાંથી બાળ કોને અભ્યાસ માટે અમરેલી આવવું પડતું 
હતું. જક્રાબાદમાં તો કેળવણીના ક્ષેત્રમાં કંઈ પણુ સગવડ ન હોય 


ર્‌છ 


તેવી સ્થિતિ હુતી, ત્યાં એક સરકારી શાળા હતી ખરી, પણુ 
શિક્ષણની દૃષ્ટિએ સરૃપ્મી વ્યવસ્થા ન હતી. કેળવષ્મીની ટછિએ 
જાક્રાબાદનાં ખાળકેની સ્થિતિ વિચારણીય હતી. એવે વખતે 
શ્રી. ગુરુષોત્તમદાસ ગોરડિયા, શ્રી. પિતામ્બરદાસ વોરા, શ્રી. 
નાગરદાસ સંઘવી તથા શ્રી. ખાખુભાઈ સંઘવીના પ્રયાસે શેડ સર 
મનમોહુનદાસ રામજીના નેતૃત્ત નીચે ઈ. સ.૧૯૨૫ ના ડિસેમ્બરમાં 
* જતકફરાખાદ કેળવણી ઉત્તેજક સંડળ ?'ની સ્થાષતા થઈન 


જ્યાં જ્યાં કેળવણીનો ગ્રંશ્ન હાય ત્યાં ત્યાં ખુશાલઠાસભાઈ, 

હોય જ, એટલે આ જાફરાબાદ કેળવણી ઉત્તેજક મંડળના પાયામાં 
તૈમનું વિશિછ સ્ત્રાન છે. જક્રાબાદના ભાઈએના ઉત્સાહુભર્યા સક્યિ 
સહકાર આ મવૃત્તિ દિનપ્રતિદિન વિકત્રતી ગઈ; અને આછે તો 
જાફ્રાખાદની એ સંસ્થા ખૂખ ફાલી ફી છે. જફરાખાદમાં જંજીરાના 
નવાખની રાજસત્તા હતી. કેળવણીની જરૂરિયાત વિષે એ રાજ્યસત્તા 
સમક્ષ સાચું શ્વરૂપ રજૂ કરવા શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ, શ્રી. ઇદ્રજીત 
તુળશીદામ મહેતા સાથે ડેપ્યુટેશનમાં જંજીરાના તે વખતના દીવાન 
શ્રી. કાપડીયાને મળવા નાક્રાબાદ ગયા. ત્યાંના મહાજન અને 
રીવાનને મળીને જાક્રાબાદના વિદ્યાર્થીએ માટે અંચેજી પાંચ ધોશ્ણુ 
સુધીની મિડલક્કૂલ કરવાનું અને બડારગામથી આવતા વિદ્યાર્થીઓ 
માટે બોડિળ કરવાનું નક્ટી કર્છું બે માસમાં આ ચોજનાએ મૂર્વ- 
સ્વરૂપ લીધું. સં, ૧૯૮૩ ના અક્ષય તૃતિયાને દિને જાક્રાભાદ એગ્તો 
વર્નાક્યુલર શાળાની [ડિધરિસરની ઉદ્ઘાટન કિધિ ઞર જગમેભડનદાશ્ર 
વરજીવનદાગ્રના વરટ્ટ હસ્તે થઈ અને ટંક વખતમાં કપેળ બોડા 
૨ ચરૂ કરવાની «હેરાત કરાઈ, એ પ્રસંગે રોઠ શ્રી. સર જગમોડનદાસે 
ઝર્થકરાને અભિનેદત આપનાં જણાવ્યું કે “શ્રી. ખુશાલદાગ પારેખ, 


કદ 


જેએ નાક્રાખાદની બહારના હોવા છતાં જેમનું દિલ કપોળત્તાતિના 
મ્રગતિપ્રયાસોથી ખહાર નથી, જેએ એ કેળવણીને પોતાનું જીવન- 
ધ્ચેય માન્યું છે, જેએ સુંબઈસાં વરજીવનદાસ માધવદાસ કપાળ 
બોડિગ સ્કૂલમાં સુંદર સેવા આપી ડહ્યા છે અને સંખઈની 
કોર્પોરેશનની સ્કૂલ્સ કમિટીમાં જેઓએ મેચ્ખર ખની પોતાનું જીવન- 
ધ્ચેય સાબિત કર્યું છે, તેવા અવિરામ પ્રયાસી આજે નાફરાખાદને 
ભાવિ પ્રજાની ઉન્નત્તિ અર્થે જે કંઈ મદદ કેદી રહ્યા છે, તે માટે તેમને 
ધન્યવાદ આપું છું.” જાફ્રાખાદ મહાજને આ પ્રસંગે તેમને શાલ 
એનાયત કરી સન્માન ર્યું. શ્રી. સુરુષાત્તમદાસ ગોરડિયાએ અંજલી 
શર્પતાં જણાવ્યું કે “હું શ્રી. ખુશાલદાસભાઈને। માત્ર મિત્ર નથી 
પરંતુ તેમના ગુણોનો પૂજક છું. છેલ્લાં ૧૯-૨૦ વર્ષોથી હું તેમના 
નિકટના પરિચયમાં રહ્યો છું અને તેથી તેમના સટ્ગુણાએ સને 
તેમનો પૂજારી બનાવ્યો છે. તેમની સેવાવૃત્તિ એટલી ઉચ્ચ છે ફે તે 
સાટે હું તેમની જેટલી પ્રશંસા ફરું તેટલી ઓછી છે. સાતિસેવાનું 
સતત્‌ કાર્ય કરતાં રાત્રિ કે દિવસ તેએ ન્નેતા નથી. જાફૂરાઆદની 
જનતાને તેમનો સહકાર આશીર્વાદ આપતો! નીવડ્યો છે.” 

જાક્રાખાદ કેળવણી ઉત્તેજકે મંડળની પ્રવૃત્ત ઉત્સાહુભેર 
વિકસતી જતી હુતી. ખે વર્ષ પડેલાં જ્યાં કેળવણીનાં સાધનોના 
સાંસા હુતા ત્યાં પાંચ અંગ્રેજી ધોરણુની શાળા તથા શેઠ નરોત્તમ- 
દાસ રામજી વોરા ચેરિટીઝ બાડિંગ અને સાર્વજનિક વિધાર્થીઝૃહ 
શરૂ થઈ ચૂક્યાં હતાં. 

જાકૂરાખદ હવે દિનપ્રતિદિન આગળ વધી રહ્યું હતું. સંવત 
૧૯૮૪ના વિજયાદશમીના શુભ દિને શેઠ સર્‌ સનમોહુનદાસ 
રામજી નાઈટના વરટ્ટ હક્તે શ્રી. મનોરદાસ ગંગાટાસ પારેખ 


કહ 


હોક્સ્કિલની ઉદ્ઘાટત વિધિ થઈ: એ પ્રસંગે જાફરાબાદના ઉત્સાહી 
કાર્યકર ભાઈ એના અને ખુશાલઠાસભાઈના સયાસને શેઠ મનમાહન- 
દાસ રામજી વગેરેએ સાનાંજલી આપતાં જણાવ્યું કે “ પરમાત્મા 
તરફથી આ સંસ્થા ઊભી કરવા આ ખધા ભાઇઓને પ્રેરણા થઈ. 
અને તેમાં ખુશાલદાસભાઈ જેવા આધેડ કાર્યકરને! સહકાર 
મળ્યો, તે જાક્રાખાદનાં ધન્યભાગ્ય છે.” 
૧૯૨૯માં મુંબઈમાં કોમી હુલ્લડ ફાટી નીકળ્યું. એ પ્રસંગે 
જનતાને શારીરિક કૈળવણીની અને સંરક્ષણુની જરૂર સમજાઈ: 
પરિણામે ઠેરઠેર વ્યાયામ પ્રવૃત્તિની શરૂઆત થઈ; ડો. જેઠાલાલ 
વોરાનઃ પ્રયાસો અને શ્રી. ખુશાલઠાસભાઈ વગેરે યુવાન મિત્રોના 
ગહકારે ચુંબઈમાં વ્યાયામશાળા શરૃ થઈ. 
૧૯૩૫માં અમરેલી કપોળ બોડિય સ્કૂલના સંચાલનને 
રપવર્ષ પૂગં થતાં હતાં તેથી તેના રજતૂ મહોત્સવ રોઠ સર 
ઈશ્વશ્દાસ લક્મીદાસના પ્રમુખસ્થાને ઉજવવામાં આવ્યો. આ 
પ્રસંગે છાત્રસંમેલન અને કપોળસ્તિની કેળવણી સંસ્થાઓના 
સચાલડ્ઠીની એક કોન્ફરન્સ પણુ ચોજવામાં આવી, આ સંસ્થામાંથી 
બહાર પડેલા વિઘાર્થીઓ સારી સ્થિતિમાં હોવા છતાં આ જ્તાનદાત્રી 
માવુસંસ્થાનું ક્ણુ અદા કરતાં ચૂકે છે, એવી ટીકા ઘઘ્યુ ખરે સ્થળે 
થતી હતી. એ પ્રશ્નને સારી રીતે ઉપાડી લઈ શ્રી. ખુચાકદ્દાસ- 
ભાઈએ સર્વ છાત્રેનું ધ્યાન ખેંચ્યું અને મસાતુયંસ્ધાતું ત્રણુ અદા 
કરવાની ત્રિનંતી કરતાં આ ભાઇઓ તરટૃથી ધાર્યા કરતાં સારા 
ઉત્તર મન્યો, અને એથી જે નવું ટૂંડ થયું તેમાંથી એક ગૃઠપતિ- 
નિવાસ સંસ્થાના કમ્પાઉન્ડમાં બાંધવામાં આવ્યો. 
કપોળસ્ાતિજનેોની સંખ્યા જેતા જેટલી સંસ્થાએ હતી તેથી 
9 પુશાલદાસભાઈને સંતોષ ન થયે. અને પ્રસંગે પ્રસંગે જાં જાં 


ક 
૩૦ 


સ્થળોના જ્તાતિબંધુઆને મળી કેળવણી માટેની વિશેષ અને વિવિધ 
સંસ્થાએ સ્થાપવાની પ્રેરણા એમણે સૌને આપ્યા જ કરી છે, 
પરિણામે «કરાખાદતા ભાઈઓએ કેળવણીનું કાર્ય વધુ વિસ્તૃત 
અનાવવા અતુકરણિય ગ્રયાસે। કર્યા. જફ્રાખાદની કેળવણીનું કાર્ય 
સ્યાંનાં ભાઈ બેનાના આથિંક સહકારે ઝડપભેર વિકસતું જતું હુતું. 
શ. ૪૫,૦૦૦] સ્વર્ગવાસી ભાઈ સનોરદાસના સ્મરણાથે* તેમના 
પિતાશ્રી શ્રી. ગંગાદાસ સુરુષોત્તમદાસ પારેખ તરફથી મળી ચૂકયા 
હતા, ત્યાર ખાદ તેમના જ ભાગીદાર દેલવાડાવાળા મહેતા મેઘજી 
કાનજી માલજીના ટ્રસ્ટીઓ તરફથી ખીજ રૂ. ૪૫૦૦૦] મળ્યા 
અને આ હાઈસ્કૂલને શ્રી. મનોરદાસ ગંગાદાસ પારેખ તથા 
રેલવાડાવાળા મેઘજી કાનજી માલજી હાઈસ્ફૂલની નામકરણુ વિધિ 
અને શ્રી. ગોવિંદછી તુળશીદાસ ગોરડિયાની મિલકતમાંથી 
રૂ. ૪૩,૦૦૭ીના વ્યાજમાંથી વેપારી વર્ગો ચલાવવાની સહાય 
મળતાં તેની પણુ ઉદ્ઘાટનવિધિ તા. રપમી માર્ચ ૧૯૩૫ના દિને 
રીવાન શ્રી. હરજીવનદાસ કેટકના વરદ હસ્તે થઈ. 


અંહુવામાં પણુ કેળવણીની માંગ વધતી જતી હતી, તેથી ત્યાં 
એક મિડલ સ્કૂલ કરવા માટે નાણાંની સહાય મેળવવા “શ્રો 


કેળવણી સહાયક સમાજનું એક પ્રતિનિધિ મંડ 
શ્રી હરીલાલભાઈની આગેવા, 


દાસભાઈએ તેમને સારો 
રા. ૨૫,૦૦૦)ઝનું કૂંડ એકઠું 


મહુવા 
ળી શેઠ 
ની નીચે સુંખઈ આવ્યું. શ્રી. ઞુશાલ- 


૩૧ 


કપોળ કોસ કેળવણીના પ્રશ્નો ઉપરાંત સુંમઈ જેવા શહેર 
મધ્યમવર્ગના કુટુમ્માના નિવાસે પ્રક્ષ પણુ શ્રી. ખુશાલદાસભાઈને 
મનમાં હતો. સને ૧૯૩૫માં માટુંગામાં રોઠ ભગવાનદાસ 
નરોત્તમદાસ કપોળનિવાસ ખુલ્લે! સુકાચો. આ પ્રકારના નિવાસ 
મધ્યમ સ્ઘિતિનાં કુટુગ્મે! માટે આશીર્વાદ સમાન છે, આરવ 
સંસ્થાના સંચાલકેઃને વ્યાજબી વ્યાજ મળે એ રીતે ટ્રસ્ટનાં તાણુ' 
આવી ઈમારતમાં રોકવામાં આવે અને તે રીતે કપોળ ફોમમાં 
મધ્યમ કુટુગ્બાને વ્યાજબી ભાડાથી મકાન મળે તો એક પંથ ને 
દો કાજ થયાં ગણાય એવી શ્રી. ખુશાલદાસભાઈની વિચારસરણીને 
કૂષ્ટીઆએ અઝુમોદત આપ્યું. અને માટુંગામાં આ પ્રકારના નિવાસે! 
તૈયાર કરવાની ડામગીરી શર્‌ થઈ હતી, 

શૈઠ વર્જીવનદાસ માધવદાસ કપોળ બોડિમની પ્રવૃત્તિના 
તેએ પ્રાલુ ખની રહ્યા છે. સંસ્થા પાગે તેનું સ્ત્રતંત્ર મકાન ન હતું 
એ ખોટ તેમને સરૈવ સાલતી; પણ ટૂંડ પૂરતું ન હતું, શેઠ સર 
જગમોહુનદાસ અને સંસ્થાના સર્વ ફોઈ ગુભચિંતકેોની સંસ્થાના 
ક્વતત્ર મકાન વિષેની સનોકાંક્ષા પૂર્ણ કરવા સંસ્થાના ભૂતપૂર્વ 
વિધાર્ધીઓ પાસેથી ર્‌. ૨૫,૬૦૦) શ્રી. ખુશ્ચાલટાસભાઈએ મેળવ્યા, 
તા. ૧૪-૫-૧૯૩૪ ના દિને સંસ્થાનું સ્વતંત્ર ભવ્ય મકાન શેઠ સર 
સુરપાત્તમદામ ઠાકેરદાસના વરદ હસ્તે ખુલ્લું સુકાકું. આ કપોળ 
કેમની આગેવાન સંસ્થામાં રસ લેતાં સોકેઇનું સ્વપ્ન આ પ્રમાણે 
સિદ્ધ થયું, 

ચસથાએ સ્થાપનાની અને કમેકગે તેને વિકગાવવાની કળા 
સુશાલદાસભાઈ ને સંપૂર્બપણે વરેલી છે. «યાં શિક્ષણનું એક પભુ 1 
સાધન ન હેયત્તાં ગધમ ચાલુ શાળામાં અંચેજી ધોરનુ શરૃ કરવા 


૩૨ 





શ્રી જાફમબાટ શિક્ષણુમદિઃ 


ક 





શ્રી અમરૈલી વિવાવય 


ગ્રયન કરે. એમાં સફળ થાય કે તુરત જ મિડલસ્કૂલની વાત આવે. 
મિડલ સ્કૂલ માટેના દાતા મળી રહે કે તુરત સૅંસ્થાના સ્વતંત્ર 
સકાનની ચો।જના તેએ રજૂ કરે. એ સ્વપ્ન સિદ્ધ થાય ત્યાં સુધીમાં 
હાઈસ્કૂલની તૈયારી થઈ ચૂક્ટી હેય અને સારા એવા નિભાવટ્ટંડની 
વાતે ચાલતી જ હોય. આ રીતે એક પછી એક પગથીચે આખી 
ઈમારત તૈયાર કરી લેવી અને જુદા જુદા દાતાઓને સંકલિત કરીને 
સંસ્થાને સદ્ધર બનાવવી એ તો ખુશાલદાસભાઈનું જ કામ | એ 
કળામાં એ એક અને અન્ેડ છે. 


જાક્રાબાદ કેછાવણી ઉત્તેજક મંડળને ઉત્સાહુ અનન્ય હતે! 
એ મંડળની પ્રવૃત્તિ શેઠ શ્ર. હરગોવિંદદાસ જમનાદાસ રામજીની 
રાહુખરી નીચે આગળ વધી રહી હતી. હાઈસ્કૂલ સુધીની પ્રગતિ 
થયા પછી તે સંસ્થા માટે સ્વતંત્ર અને શાળાને અનુકૂળ એવા 
મકાતની જરૂરિયાત જણાતી હતી, એને અંગે સારી રકમનું ફંડ 
થયું અને સંવત ૧૯૯૩ ના આસો। શુદ ૧૦ ના શુભદિને શ્રી. ખુશાલ- 
દાસભાઈના વરટ્ડસ્તે એ મકાનનું ખાતસુહૂર્ત થયું. જાક્રાખાદ 
મિડલ સ્કૂલ, હાઈસ્કૂલ અને વ્યાયામશાળા માટેનાં મકાનો 
દેલવાડાવાળા વોરા કેશુરદાસ પ્રાણુજીવનદાસના ખૈતભર્યા પરિશ્રમે 
તૈયાર કરવામાં આવ્યાં. સવત ૧૯૯૫ના પોષ શુદી પને દિને 
આ ભવ્ય મકાનોની ઉદ્ઘાટન વિધિ શેઠ સર ઈશ્વિરદાસ લક્ષ્મીદાસ 
નાઈટના વરદહસ્તે થઈ. આ પ્રસંગે જે પ્રવચનો થયાં એમાં મહુવાના 
નગરરેઠ શ્રી. હુરીલાલભાઈએ ખુશાલદાસભાઈની આ પ્રકારની 
સેવાઓને અંજલી આપતાં જણાવ્યું કે : “જ્તફ્રાખદ ખુશાલદાસ- 
ભાઈનું વતન નથી. પણુ જ્યાં «ત્યાં કપોળ વસે છે, ત્યાં ત્યાં તેમણે 
પોતાનું વતન કરી દીધું છે. તેથી જ તેમને કપાળ જ્ઞાતિના 


૩૩ 


“ગોાર”નુ ઉપનામ આપવુ તે ખોટુ નથી ગામેગામ અને ઘેર્ધેગ 
રખડી કપાળ સ્થા માટે પોતે ભિગુક ખન્યા છે એ અધુ ઝાય 
ચાથુ ગખનાને પગ્માત્મા તેમને લાબુ આયુષ્ય આપે ” 


જાક્ગબાદ ડેળવણી ઉત્તેજક સડળતા ઝાર્યકરોએ જાક્ગગારની 
કેળવણી સ-ગાએઓને શ્રી ખુશાવદાગભાઈએ અર્પેની નેવાની કદર 
કર્તા અને યાદગીરી તરીકે તેમની આરગ પ્રતીમા શાળાના મ્રવેચ 
ટ્વાચ પાને ન્થાપિત કરી શ્રી ખુશ્ાલનસભા હુ બટમાત ઝર્યું અને 
તેની અનાવગ્ણવિધિ સૌજન્યમૂતિ શ્રી ગોરવનતચ ભગવાનટાય 
નરેત્તમદાસના વગડ હ-તે થઈ 

શ્રી ખુશાવદાસભા /એ સેઠ વગ્જીવનદાસ માધવદાસ કુષાળ, 
બોડિમના વિવ્યાર્વી, ગૃડુષતિ અને માનટ્ટ મની તરીકે આ સન્થામા 
ઓતશ્રોત થઈ વિધાર્થીઓની જે અવિરત સેવા ખત્તવી ઢુવી તેની 
વિધાર્થી મડળ તગ્ક્થી યતૂર્શિચિત્‌ કદરદાની અને યાદગીરી તરીકે 
તેમનુ તૈલચિત બોડિકના ભવ્ય મકાનના ગગ જગમોહનદાસ 
વરજીવનદાસ હૉલમા સાક્ષરશ્રી કનૈયાલાવ સુનશીના વગડ હન્તે 
ખુવ્યુ મૂકવાના મમારભ તા ૩૦ ૧૨ ૩૯ ના દિને ચોન્નયો। હતે. 
આ પ્રસગે કપોળ કોમના અગરાશ્ય એરિમ્ન્ગ શ્રી સગળદાસ 
દેસાઈએ એમની તાક્ષલિક વાણીમા ડલ્લુ કે “એક ખાખત માઢે બેં 
વાર હેમવુ આવતું નથી. બે વાર આનદ પણુ આવતો નથી પણુ 
સુશાલદાસભાઇતુ સેવાડાર્ય એવુ છે કે એમની ત્તુતિ કડી ફરીને 
કચ્વાતુ મન થાય આવા ગેવશ્તુ તૈદ્ચિત આ નન્થામાં ખુ-કુ 
સુકાય છે, તે તેમની સેવાના બટક્ષા તરીકે નડિ, પત અહિં ભણુતા 
વિધાર્વીઓ એમની ઉન્નત જીવનભાવનામાવી પ્રેરા લે એ જ છે” 
ચ શ્રી જેહાલાલ વોરાએ ગ્રાગૃગિક પ્રવચ્રન કરતા જણા-કુ કે 


“૩૪ 


“શ્રી. છુશાલદાસભાઈ આ સંસ્થાના પ્રથમ વિદ્યાર્થી છે. અને ત્યારથી 
આજદિન સુધી તેના આત્મા રહ્યા છે. ત્તાતિમાં જ રહીને એમણે 
સ્ાતિની અને એ રીતે દેશની અઝુલ્ય સેવા કરી છે. આજે યુવાનોમાં 
એવી માન્યતા પેચી ગઈ છે ઝૈ કોમનું નામ લેવું એટલે રાષ્ટૃહિત 
વિરોધી ખનવું, પરંતુ કોમ જેવા એક સમૂડને કેળવવામાં, તેને 
વિકાસતે માગે” વાળવામાં આવે તો એવા સમૂઢુ પણ રાષ્ટ્રનું અંગ 
જાઈ તે રીતે કોમદ્વારા રાષ્ટ્રની પણ સેવા થઈ થાકે છે એ ભાઈ 
અુશાલદાસે પોતાના ટષ્ટાંતથી સાબિત કર્યું છે.” 


તૈલચિત્ર ખુલ્લું મુકાચેલું જાહેર કરતાં શ્રી. કનૈયાલાલ સુનશીએ 
જણાવ્યું હતું કે “શ્રી. છુશાલદાસભાઈ મારા વષોજૂતા મિત્ર 
છે. જ્યારે જ્યારે મારે તેમના પર કામનો બાજે નાંખવા હોય ત્યારે 
યારે હું તેમની પાસે પહોંચી જતેઇ અને દર વખતે તેમના સરળ. 
અને સાચા છૃદયથી મારા ભાર તેમણે હળવે! કર્ચ છે. તેમનામાં 
એ સટ્ચુશુ છે કે કામથી તેએ કરી થાકતા નથી. કપોળ કેમ ઘણી 
ઉદાર છે. સુંબઈ બહાર પણુ તેમની અનેક સંસ્થાએ! છે. પરંતુ 
ભૂલું ન જેઈ એ કે જેટલી દાનની મહત્તા છે, તે કરતાં તે એકટુ' 
કરનાર અને સન્માર્ગે વાળનારની મહત્તા અનેકગણી વધારે છે. 
દાન્‌ ફરે છે તે કર્તવ્ય કરે છે, પરંતુ દાન લે છે તે તે! ઉપકાર જ કરે 
જે. ફારણુ કૅ એ દાનનો સહુપચોગ કરી ખતાવે છે, એ સુપાત્ર છે. 
ભાઈ ખુશાલદાસને તસે ગોર કહા છો, સાક્ષરી ભાષામાં હું કરહુ તો 
તેએ “કુલશુરુ”? સમાન છે. તેમની સેવાએને મારી અંજલી 
આપું છું.” 

સખાવતોના ક્ષેત્રમાં દાનવીરાનો હાય હવે વધુ ઉદાર બનતો 
જતો હતો. મટવા કપોળ બોડિંગ અને મિડલ સ્કૂલની સ્થાપના 


ત્ઝ્પ 


પછી શેઠ મોહનલાલ હરજીવનદાસ કપોળ ખાળાશ્રમની ઉદ્ધાટન- 
વિધિ તા. ૨૯-૧૨-૧૯૪૦ ના દિને લેડી થ્રી, લક્ષ્મીબેનના આશિષ 
સાથે શેઠ મનોરદાસ વિભોવનદાસના વરદ્ટસ્તે થઈ. આ સંસ્થાની 
સ્થાપનામાં રૂ. ૬૦,૦૦૬)ું ટૂંડ થયું હતું અને એમાં ખુશાલદાસ- 
ભાઈને પૂરો! સહકાર હતો. ખુશાલદાસભાઈની મટુવાને અંગે સવ 
સેવાપ્રવૃત્તિને અતુલક્ષીને શ્રી મહુવા કેળવણી સહાયક સમાજે 
તેમના તરફનો આભાર્‌ વ્યક્ત કરવા એક સન્માન સમારલ 
ચે!ન્યો હતે. 


આ વર્ષમાં સુંબઈની સર હરકીસનદાસ હૉસ્પિટલમાં વધતી 
જતી મોંઘવારીને લઈ વાવિક ખર્ચમાં મોટી રકમની ખોટ 
આવતી હુતી. તે પૂરી કરવા શેઠ શ્રી. ગોર્ધનદાસભાઈ સાથે કરીને 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ એ સારી રકમનું ફંડ કરવામાં સક્િય સાથ 
આપ્યો અને આ રીતે સર હરકીસતદાસ હેૅ!સ્પિટલની કામ- 
ગીરીમાં ગૂંથાયા. 

ભાવનગરની શેઠ ભગવાનદાસ ભવાનભાઈ કપોળ બે!ડિંગ 
માટે સુંગઈ અને ભાવનગરમાં મહેનત ફરી રા. ૨૭,૦૦૦) શૈળવ્યા 
અને ખીજ્ત જ. ૧૫,૦૦૦) મળતાં આ સંસ્થા સાથે સંઘવી મૂળજી 
શોવિંદજીનું નામ ઉમેરવાની વિધિ થઈ. 

આ અરસામાં સુરતના કપોળ કે।મના કેળવણીપ્રિય સજ્જન 
સ્વડવાસી રોડ શ્રી. ડરિવલ્લભભાઈની તૈલતશ્વીર સુરતની કપોળ 
વાડીના હોલમાં શ્રી. ખુશાલદાસભાઈના વરટ્ડસ્તે છુલ્લી સુકાઈ* 


જહેરજીવનતા ક્ષેત્રમાં સર્વત્ર હવૅ ખુશાલદાસભાઈની સેવા 
3 તરક્‌ સહુનું લક્ષ ગયું. ન્યાં જુઓ ત્યાં આ સેવાભાવી ઝુરુપે કપોળ 


૩૬ 


જ્ઞાતિની કેળવણીની અને કપોળ જ્ઞાતિ રાષ્ટ્રના અંગ તરીકે સ્થાન 
મેળવે એ પ્રવૃત્તિને પોતાની કરી લીધી હતી. 


અમરેલીમાં રાજ્ય તરક્થી કેળવણ્‌ીનાં સાધને મર્યાદિત 
હુતાં તેથી ઘણાં ખાળફેનના વિદાભ્યાસનો પ્રશ્ન ચિંતાજનક ખનતો 
જતો હતો. આ પ્રશ્નને ઉકેલ કરવા અમરેલીના આગેવાને! સાથે 
ભળીને શ્રી અમરેલી કેળવણી મંડળની સ્થાપના કરી. પદ્્‌ામે 
કપોળ બોડિકના પ્રાર્થનામંદિરમાં શ્રી નૃતન અંગેજી ચાળા 
શરુ થઈ. 


આ સંસ્થાનાં સ્વતંત્ર મકાન માટેનો શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ નો. 
સુરુષાર્થ શર્‌ થયો હેતો. * 


દાતાઓએ અને સરકાર પાસેથી સારી જમીન મેળવી, 
તા. ૧૩મી ઓકટોબર ૧૯૪૩ ને દિને સેવામૂર્તિ શેઠ શ્રી. ગાશધન- 
દાસ ભગવાનદાસ નરેત્તમદાસના વરદ હક્તે શાળાના સ્તતંત્ર 
મકાનનું ખાતસુહૂર્ત થયું અને મકાન ફૂડમાં સારી રકમ 
એકટી થઈ. 


મહુવાને આંગણે હવે પ્રજાકિય શાળા શરુ ચઈ ચૂકી હતી. 
એ સંસ્થાનું કૂંડ ટૂંકું હતું અને સંસ્થા માટે સ્તરતત્ર સગવડબભર્યો 
મકાનની ખાસ જરૂર ર હુતી. 


આઅરસામાં શ્રી. રતીલાલ ગાંધીના સુત્ર અને શ્રી. ખુશાલદાસ- 
ભાઈના દોહિત્ર ભાઈશ્રી કિશેરર ખાલ્યાવસ્થામાં દેવગત્‌ થતાં તેના 
સ્મરણાર્થે શ્રી. રતીલાલ ગાંધીએ રા. ર૫૦૦૦ શ્રી મહુવા કેળવણી 
સહાયક સમાજને અર્પતાં મહુવામાં ચાલતી મિડલ સ્કૂલ સાથે 
ભાઈ કિશોરતું નામ નેડવામાં. આવ્યું અને તેને! નામકરણુવિધિ 


૩ણ 


શ્રી; રતીલાલભાધનિદ સ્નેહી શેઠ શ્રી. દાલટભાઈ ઢખીબના વરદ 
હેક્તે થયે!. 

આ ગ્રસંગે શ્રી. રતીલાલભાઈ ગાંધી તથા શ્રી. ખુશાલદાસ- 
ભાઈના સ્તેહી મિત્ર વર્ગમાંથી રા. ૫૪૦૦૦ તું આ સંસ્થા માટે 
ઔજીં ભંચોળ થયું અને શાળા માટે ના. દરભારશ્રી તરફથી મળેલી 
વિશાળ જ્ગ્યા ઉપર સ્વતંત્ર મડાનનું ખાતમુહૂર્ત નલીતા 
મિલમાલિક શેઠ મગનલાલ પ્રભુદાસત! શુભ હસ્તે યત્ર. 


અમરેલી, મુવા, જદ્રાબાદ એ સવ સ્થળોમાં સાર્વજનિક 
શિક્ષણ સંસ્થાઓ વધતી જતી હતી. જુહ્ાં જુદાં સ્થળના દાનવીરો 
પોતાની જનમભોમકાનાં આળકે ટેળવણી લેતાં થાય એ ટૃછિએ 
પોતાના ઉદાર હાથ લંત્રાવી પોતે મેળવેલી લક્મીને! સદવ્યય 
કરી રહ્યા હતા. 

રાજુલાના રહીશોએ આ વખતે સારી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી 
હતી. સંક્કાર અને સેવાભાવ રાજુલાના રદીશોને પહેલેથી વર્યા 
હતા. એલે પ્રસંગ આવતાં રાજુલાના ધનપતિઓમાં પે(તાતા 
ગામની સેવા સાધવાની સુંદર ભાવના ન્તગી. શ્રી. ખુશાલદાસભાઈની 
ચપળ દૃછિએ એ ભાવના ઝીલી લીધી. ત્યાંના સુવાન કાર્યકર 
શ્રી. કનુ લહેરીના પ્રયાસથી તેમના મામાં પારેખ શ્રી. હરજીવનદાસ 
દેવકરણે સને ૧૯૪૪ માં બાલમંદિરની શરૃઆત કરી હતી. બને 
આ રીતે રાજુલાને શ્રાંગણે સૈવાભાવનાના પ્રથમ ગલ્ુંશ્ર આ 
સંક્થાથી મંડથા હતા. 

રાજુલામાં ઘણાં વર્ષો પહેલાં સ્વ. થી. સંઘવી મૂળજી 
દચાળના કમળા” વિધ્વાર્મઝૃટુ માટે ર્‌. ૧૦ ૦્૦્જીની રકમ કુદી 
[રાખવામાં આંવી' ટુવી, જે એક મકાનમાં રોકવામાં અવી. તે 


૩૮ 


સકાત વેચતાં એના રૂ।. ૫૪,૦૦૦] ઉપન્યા અને થ્રી. ત્રબકલાલ 
આણુદજી અતે તેમના ખેધુઓએ રૂ. ૨૫,૦૦૭) આપી સંસ્થા 
સાથે તેમના પિતાનું નામ ન્નેડયું. પરિણામે સંઘવી મૂળજી દયાળ 
તથા સંઘવી આણુંદજી જગદીશ કપોળ વિદ્યાર્થીગૃહતું મકાન અને" 
નિભાવ ફૂડ કુલ રૂ।. ૧,૨૫,૦૦૦]]વું થયું. 

ખુશાલદાસભાઈની ચકોર દૃષ્ટિએ રાજુલા આસપાસનાં 
ગામડાંઓની સુખ્ય જરૂરિયાતો પારખી લીધી. રાજુલાવાસી 
લક્ષ્મીનંદનોના દિલમાં વહેતો! દાનનો ઝરે એ સુખ્ય જરૂરિયાતો 
તરફ વળે એ આ સમાજસેવકની ભાવના હોવાથી વૈદકીય રાહુત 
અને પ્રસૂતિગૃહુની ચોજના મૂર્ત સ્વરૂપ લેવા લાગી. 

રાજુલા અને આજુબાજુનાં ગામોમાં વૈદકીય રાહત તેમજ 
ત્રસૂતિગૃહની જરિરૂયાત હુતી એટલે શ્રી. છુશાલદાસભાઈની એ 
ભાવના ફળી. ભૂતા છગનલાલ વિશ્રામના ુટુંબીઓએ રૂ।.૫૦,૦૦૭] 
સાર્વજનિક દવાખાના અને પ્રસૂતિગડુ માટે આપવાતું જાહેર 
કર્યું, ભુતા છગનલાલ ત્રીકમજી ટ્રસ્ટ અને એક સેનારણુ 
ખૂહેનનું રૂ, ૨૫,૦૦૯] આશરેનું મકાન આ ચોજનામાં ભળ્યા; 
ઉપરાંત વોરા ગીરધરલાલ ત્રીકમજી દ્રસ્ટ તરફ્થી રા. ૨૫,૦૦૬], 
“ પ્રસૂતિગૃહ 'માં ઉમેરાયા. અને આ રીતે “ભુત!” છગનલાલ 
વિશ્રામ તથા લુતા છગનલાલ ત્રીકમજી દવાખાતું અને 
ભ્રતા છગનલાલ વિશ્વાસ તથા વોરા ગીરધરલાલ ત્રીકમજી 
ગ્રસૂતિગહ''ની ઉદ્ઘાટનવિધિ શેઠ શ્રી. ગોરધનદાસ ભગવાનદાસ 
નરેત્તમદાસના વરદ હસ્તે સંવત ૨૦૦૦ ના મહા વદ ૧૧ ને દિને 
થઈટ આ સંસ્થાના નિભાવ કૂંડમાં રા. ૧૨૫,૦૦૦ અને મકાન 
ફેંડમાં રૂ. ૪૦,૦૦૦ આશરે થયા. 


૩૯ 


જાહેર સેવાપ્રવૃત્તિની દીપમાલા ગ્રગટાવનાર કોઈ ખહડઠાર 
આવે છે ત્યારે એ દીપમાલામા અનેક દીપરો પ્રગટે છે એ ન્યાયે 
રાજુલાના કષોળ દાનવીરેના હૃદયમાં ગૌગ્ક્ષાનો જરૂરી અને સારો 
મશ્ચ ઉટ્ભવ્યે 

સહાત્માજીએ એક પ્રસગે “મ્વરાજ્યની વ્યાખ્યા શુ” 
એમ કોઈએ પૂછતા ટક પણુ માસિક ઉત્ત2 આપ્યે હતે કે 
* માઝુ મ્વરાજ્ય એટલે ગૌરક્ષા ”” 


રજીલા મહાજન પાસે ગૌશાળાને અગે જ્ગ્યા હ્તી 
ભેરાઈવાળ! રોઠ ભગવાનદાસ ગોકળદાસ વોરાને ગૌસેવાના કાર્યમા 
ખૂબ રસ હતો એટલે ગૌપાલતની દૃછ્િચે રાજુલામાં આધુનિક 
ગૌશાળા ચાકુ કરવા ફૂ ૨૫,૦૦૦) પોતે આપ્યા તથા રા ૨૫૦૦૬] 
પોતાના મિને પાસેથી અપાવ્યા 

કવિએ ગાયેલા વેણુ આ ભેરાઈના ગૌભકત ધતપતિએ 
સાચા પાડ્યા 

“હોય પોતાની ડતે પર પાસે 
આપી દીયે! જી અપાવી રીયો ?ઃ 

અને રાજુલાને આગણે ગૌશાળાની તૈયારી થઈ 

ભાવનગમ્ના પ્રજપ્રિય દરબારે ગૌશાળા માટે યોગ્ય તેવી 
જમીન વ્યાજબી દરે આપવાની ઉદારતા ખતાવી 

આ રીતે રાજાને આગણું એક આધુનિક ગૌથાનાની 
ચેના તૈયાર થતા આ સર્જ ચોજનાઓના પ્રાળુ મમા શ્રી ખુશાવ 
દાસભાઈના યશમ્વી હુશ્તે સ ૩૦૦૦ના મહા વદ ૧૧ને તિતિ 
“શાળાના મફાનેનુ ખાતમુરૂર્ત યઝુ આ ગૌશ તાના મકાત 


૪૦ 


તથા નિભાવ કૂંડમાં કુલ રૂપિયા એક લાખ એકઠા થયા. ઉપરાંત 
ઔજી મીતી કૂંડની રકમ રૂપિયા ૪૫,૦૦૦) ની થઈ. 


રાજુલામાં આ રીતે આ ત્રણે સંસ્થાઓની સ્થાપનામાં 
શ્રી. ખુશાલદાગ્રભાઈ ના પરિશ્રમ ખૂબ હતે. વિધ્ાર્થીગુટુની 
ચોજનામાં શ્રી. ત્રખકલાલભાઈ ને સલાહ, સૂચના અને સહકાર 
આપી એને ગૂર્વ સ્વરૂપ આપ્યું. દવાખાના અને પ્રસૂતિગૃહની 
ચેજનામાં શ્રી, વિંઠૃલદાસ ભુતા તથા એમનાં પૂજ્ય માતુશ્રી 
ગં. સ્વ. પૂરીખહેનને રા. ૫૦,૦૦૦) નો આ રીતે સદૃવ્યય કરવાની 
ગ્રેરરા આપી અને દવાખાના તથા પ્રસૂતિગૃહનાં મડાન માટે 
શ્રી. મનુભાઈ કાળીદાસ મહેતા પાસેથી રૂ।. ૧૫૦૦૦) મેળવ્યા. 

ગૌશાળા માટે તો રોઠ શ્રી. ભગવાનદાસભાઈ એ ર્‌।ા.૫૦,૦૦૦] 
આપી એ કાર્યની સરવ જવાખદારી શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ ને જ સૉંપી. 

જવાખદારી ઉપાડવામાં શ્રી. ખુશાલદ્દાસભાઈ અનેડ છે. જે 
જવાખદારી તેએ લે એને સાંગોપાંગ પાર ન ઉતારે «યાં સુધી તેઓ 
જંપીને બેસે નહિ. 

રાજુલાની સંસ્થાએ માટે દરેક સંસ્પ્રાને સુયોગ્ય જમીન મળે 
એ માટે ભાવનગરના નામદાર મહારાજ સાહેબ અને રાજ્યાધિકાર્‌ી- 
એને વારંવાર મળી ખૂબ પરિશ્રમ લઈ એ કાર્ય ખૂખ ઝડપથી 
પાર પાડયું. 

રાજુલા હવે લોકોપચોગી કાચની પેરણાનાં પૂર વહાવી રહું 
હેતું. શ્રી. ણુશાલદાસભાઈના પરિશ્રમ અતે સુંદર આયોજનમાં 
રાજુલાના ધનપત્તિઆએ આપેલ અનન્ય સહકારને પરિણામે સર્વ 
ચોજ્નાએને। ઝડપભેર ઉકેલ થવે! શરુ થઈ ગયે. ભાવનગરતા 
સહૃદયી મહારાજ શ્રી, કૃષ્ણુકુમારસિંહજી તથા રાજ્યાધિકારીઓને 


૪૨ 


પણુ શ્રી. છુશાલદાસભાઈએ આ નહેર કાર્ચોમાં ઉત્સાહેભયો રત 
લેતા કર્યાં અને સંવત ૨૦૦૦ ના વૈશાખ શુદ ૧૨ ને મંગલ હતે 
ભાવનગરના ના. મહારાન્તને વર્ટ્ટ હસ્તે કપોળ વિઘાર્થીગૃડ, 
દવાખાનું અને પ્રસૃતિગૃડુનાં મકાનોના ખાતમુહર્ત થયાં, 

આ ગ્રસંગે ત્રણે સંસ્થાઓમાં કેટલાંક ચાલુ દ્રસ્ટો ભેળવાયાં 
અને સંસ્થાએ આર્થિક રીતે સંગીન ખની. આ સર્વ સખાવતોનેદ 
શ્વાંકરો રૂપિયા સવાચાર લાખ ઉપર પહોંચી ગયે. 

શિહોર એ પણુ કપોળ કેમનું સુખ્ય જૂનું ધામ. શિહોરવાળા 
શ્રુતા શ્રી. નંદલાલ મૂળજી તથા ભાઈઓને ચિહોરમાં સાર્વજનિક 


દવાખાનું કરવાનો વિચાર સ્દુચેય. શ્રી. ખુશાલટાસભાઈ જેવા સમર્થ 
સમાજ્સેવકે એ વિચારને ઝીલ્યો અને એને અંગેની આખી ચોજના 
તૈયાર કરી આપી સકિય સાથ આપ્યો. 


આ શ્રી. મણીબાઈ મૂળજી બ્ુતા સાર્વજનિક દવાખાનાની 
ઉદ્ઘાટતતિધિ તા. ૧-૦-૪૪ ને શુભ દિવિસે ભાવનગરના નાયબ 
દિવાન થ્રી. નટવરલાલ ઝુરતીના શુભ હક્તે થઈ. એ પ્રસંગે 
થી. ખુશાલદાસભાઈનેો આભાર માનતાં શ્રી. નંદલાલભાઈએ 
જણાવ્યું કે: “જેમણે મને શ કાર્ય કરવા પ્રેરણા આપી આ 
કાર્યમાં સહાય કરી છે તે શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ નો મારે આભાર 
માનવાનો છે. તેમની પ્રેર્યા સિવાથ આ દવાખાનું હસ્તીમાં 
આવ્યું ન હોત.” 

ભાવનગરના નાયખદિવાન શ્રી. સુરતીએ દવાખાનું ખુલ્કુ 
મૂકતાં શ. ખુશાલદાસભાઈના સેવાકાર્મનો ઉલ્લેખ કરી જણાવુ 
હતું કેડ “થી, ખુશાલદાસભાઈ આવી ઘણી સખાવતોના કારણભૂત 
નના છે. તેમણે-લાખો રૃપિયાની સખાવતો. કશવી છે. તેમનું જવન 


ટ્ર 


ખરેખર પન્ય છે. શ્રી. નંદલાલભાઈ તથા શ્રી. ખુશાલદાસભાઈને 
આ સહાર્ય ખદલ હું ધન્યવાદ આપું છું.” 


લાખોની સખાવતો કરાવનાર, અને લેોકહિત તથા વિવિધ 
સેવાકારયૈમાં રાતદિવસ રચ્યાપચ્યા રહેનાર શ્રી. ખુશાલદાસભાઈના 
દિલમાં હુવે એક પ્રકારની નવી વિચારણા પ્રગટી. 


જાફરાબાદ, મહુવા, રાજુલા, ભાવનગર, શિહોર અને 
અમરેલીની જનકલ્યાણુની વિવિધ સંસ્થાએ! હુવે જ્તમતી જતી. 
હતી. એ જભેઈ આ સેવાના ભેખધારી પુરુષને એક પ્રકારને! સંતોષ 
થતો હતો, પણુ હજુ એમને એ સંતોષમાં કંઈક ઊણુપ લાગતી 
રાય એ રીતે પોતે આ સેવાક્ષેત્રે પોતા તરફથી જ કંઈક ફૂલ નહિં 
ને ફૂલની પાંખડી આપી શકાય એ પોતાના સુપુત્રોની સંમતિથી 
બપવાતું જાહેર કયું. સોરઠી ધરાના એ સુષુત્રે માતૃભૂમિ પ્રત્યેનું 
શ્રણુ ચૂકવવું ખાકી ન રહે એ માટે રૃપિયા ત્રીસ હજર અમરેલી 
જેછાવણી મંડળને ચરણે ધર્યા. 

આ આજીવન સેવકના આ સત્કાર્ય આખાચે પથકને એર 
પ્રેરણા આપી અને એમના મિત્રો શ્રી. મોહુનભાઈએ તથા 
શ્રી. લભીમજીભાઈએ પણુ પોતા તરક્‌થી રૂપિયા ત્રીસ હજર «હેર 
કર્યા. આ રીતે અમરેલીના કેળવણી ભંડોળમાં રૂપિયા સાઠ 
હજારનો ઉમેર થચે।. 


વાત આગળ ચાલી અને થ્રી. છુશાલદાસભાઈના સ્નેહી મિત્રે 
તર્કથી સારી એવી રકમ શાળાના મકાન કૂંડમાં મળી. 

લડાઈના સંજેગાને પરિણામે મકાન માટેની સામગ્રીના 
ભાવો દિનપ્રતિદિન વધ્યે જતા હતા, ઉપરાંત કેટલીક વસ્તુઓ 


૪૩ 


કટ્રાલને કારણે મેળવવી મુશ્કેલ બની ગઈ હતી. લાવવા લઈ જવાનાં 
સાધને। ેળવવાની સુશ્કેલીને પાર નહે!તો, કારીગર વર્ગની મજૂરીના 
દરો આસમાને ગયા હતા અને આદર્યા અધૂરાં રહે એવી પગિક્થિતિ 
હતી. છતાં જે સંસ્થામાં ખુશાલદાસભાઇનાં નામ અને કામ નેડાયલાં 
હતાં તેને પાર પાડવા સટુ કોઈ આતુર હતા. સહુએ લાગણીપૂર્ક 
સહકાર આપ્યા અને અૂટુ ભારે પરિશ્રમે ઝડપલેર અમરેલીને 
આંગણે “શ્રી, ખુશાલદાસ કુરજી પારેખ અને સહેતા રૂગતાથ 
પૂત્ત વિઘાલય”ની રાજમહેલ સમી એક ઈમારત ખડી થઈ ગઈ. 
યુણ્યશાળીનાં સુશ્ય ફળે છે એમ શ્રી. ખુશાલદાસભાઈએ જીવનભર 
જે સેવાનાં તપ સાધ્યાં છે એની સિદ્ધિરૂપ આ સંસ્થાની ઉદ્ધાટન 
વિધિ સુંખઈ પ્રાંતના મહાસચિવ દેશભકત શ્રી, ખાલાસાહેબ ખેરને 
વરદ હસ્તે તા. ૫-૨-૧૯૪૫ ને દિને થઈ: 
આ મકાનનું કૂંડ અને નિભાવ ફૂંડ ર્‌. ૩,૦૦,૦૦૦) થતાં 
અમરેલીને આંગણું એક સરસ કેળવણીની સંસ્થા શરુ થઈ 
આ સંસ્થાની ઉદ્ઘાટનવિધિ પ્રસંગે સુપ્રસિદ્ધ સાક્ષર 
થ્રી. રમણુલાલ વસંતલાલ રેસાઈએ એ સંસ્થાના પ્રાણ 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ વિષે બોલતાં જણાવ્યું કે : 
“શ્રી. ખુશાલદાસભાઈની ખરેખર પ્રશંસા કરીએ તેવું કાર્ય 
તેમણે કરી અવાવ્યું છે. જેનાં વખાણુ સામાવાળા કરી શકે તે જ 
સાચે કાર્યકર છે. પૂ. ઠકકર ખાષા, શ્રી. ત્રિવેદી, શ્રી. મોતીભાઈ 
અમીન અતે એવા ઔજ્ત મહાન ગુજરાતના પ્રાતઃસ્મરણીય 
સુરપોમાં શ્રી. ખુશાલદાસભાઈએ ઝડપી સ્થાન લીધું છે. આવી 
શક્તિશાળી વ્યક્તિએ જે અમરેલીમાં હોય તે અમરેલી ગૌરવ 
ઈ શકે છે.” 
૪૪ 


વિદયાલયતું ઉદ્ઘાટન કેરીને શ્રી. ખેર સાહેબે જણાવ્યું કે : 
* શ્રી, છુશાલદાસભાઈ એ કેળવણીના કાર્ય માટે જીવન સમર્પ્યું છે. 
કાઠિયાવાડમાં ખીજી અનેક પ્રવૃત્તિ કરીને, શ્રીમંત ન હોવા છતાં. 
રૃષિયા ત્રીસ હુજાર જેવી રકમ આ સંસ્થાને ચરણે ધરી છે તે નઈ 
ગતે આનંદ થાય છે. અમે સાથે ભણતા. એ જે શીખ્યા તે હું 
શીખ્ચો નથી. તેમના આદર સન્માન માટે મને આજે જે વધુ 
તક મળી તે માટે હું મારી જાતને ધન્ય માતું છું. અને આ સંસ્થાને 
ગર્થિક મદદ આપનાર તયા તેના કામમાં રસ લેનારને હું મન્યવાદ 
આપું છું.” 

તે જ દિવસે સાંજે શ્રી. અમરેલી મહાજને ડો. જીવરાજ 
મહેતાના પ્રસુખપદે શ્રી. ખુશાલટાસભાઈને માનષત્ર અર્પણુ કરી 
તેમની સેવા અને જાહેર કાધમાં તેમસે લીધેલ પરિશ્રમને અંગે 
ખહુ સન્‍્માત ડ્યુ. તે પ્રસંગે શ્રી, હંસાબહેન મહેતાએ જણાવ્યું 
કે: “સાણુસની કદર વતનમાં થતી નથી. છીવતાં સન્માન થતું 
નથી; પણુ આ માન્યતા શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ માટે અમરેલીએ 
ખોટી પાડી છે. શ્રી. ખુશાલદાસભાઈએ ગુજરાત અને કાઠિયાવાડની. 
નિસ્વાર્થ મંગી સેવા કરી છે. ” 


હવે શ્રી. ખુશાલદાસભાઈતું લક્ષ જનસેવાના એક ખીજા 
ઉપચોાગી એગ તરક ખેંચાયું. 


ભારતવર્ષમાં દર વર્ષે ક્ષયમાં માનવીઓની જે મોટી સંખ્યાને 
મૃત્યુશરણુ સ્વીકારવું પડે છે એના આંકડા બહુ ચોંકાવનારા હોય 
છે. કાઠિયાવાડ પણુ એ દર્દથી મુક્ત નથી અને એ દર્દના નિવારણુ 
કાજે કાઠિયાવાડીએએ પણુ કંઈક સકિય પગલાં ભરવાં નનેઈ એ. 


૪પ 


શ્રી. ખુશાલદાસભાઈએ માનવસેવાના આ પુશ્યવંતા કાર્યને 
પોતાના હાથમાં લીધું, ભાવનગરના ના. મહારાજા સાહેબ તથા 
દિવાન શ્રી, અનંતરાય પટ્ટણી પણુ આ સેવાકાર્યમાં સાથ આપવા 
ઇતેજર હતા, શ્રી. ખુશાલદાસભાઈની સમાજસેવાની સાચી 
શ્રગશથી આ રાજા અને સચિવ સુપરિચિત હતા અતે એ ખત્નેને 
એ સેવામૂર્તિ માટે ભારે માન પણુ હતું. એટલે આ સેવાકાર્યમાં 
સારે સુમેળ થયે, 


“એક લાખના દાતા લાવો, તેમનું નામ નેડશું. અહી 
લાખનું ફંડ કરો તો તેમાં શજ્ય પચાસ હનર રૂપિયાની રકમ 
ઉમેરશે. મકાન ખાંધો તો દશ હજારની વાવિકે થાન્ટ રાજ્ય આપશે. 
ગ્રજાક્યિ તંત્ર નીચે શુભ કામ શરુ કરો, રાજ્ય સંપૂર્ણું સઠડાર 
આપશે.” દિવાન સાહેબનો આ “તેજીને ટકોરા” ખસ હતો. 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈએ ભાવનગર રાજ્યની આ ભાવના ઝીલી લીધી. 
એ પોતાના નામેરી શ્રીં. ખુશાલદાસ જગજીવનદાસ મહેતા જેવા 
ઉદાર સટ્ગૃહસ્ય પાસે પહોંચી ગયા. ખલ્લે “ખુશાલદાસે'એ આ 
સેવાકાર્ય માટે ચોજના સત્વર ઘડી લીધી, અને શ્રી. ખુશાલદાસ 
જગજીવનદાસ મહેતાએ રૃપિયા એક લાખ આ સેવાકાર્ય માટે 
આપવાની ઉદારતા બતાવી. ફંડની કામગીરી શરુ થઈ; સમિતિ 
રચાઈ, શ્રી. ખુશાલટાસભાઈ તથા શ્રી. મોહનલાલ બોાવીચંદ મં 
થયા, અતે અઢી લાખને ખદલે આ સમાજસેવડની ઝોળીમાં 
ક્ષયનિવારણુ માટે રૂપિયા ચાર લાખ આવી પડ્યા. રાજ્યે પણુ આ 
સેવાકાર્યને વધાવ્યું અને રૂષિયા પચાસ હજારને ખદલે એક લાખ 
રૂપિયા આપ્યા. ઉપરાંત રાન્યે આ કાર્યમાં પૂરતો ર્ન લઈ 
અતુફૂળ આબોહવા અને વાતાવરણુવાળા સ્થળ જીથરીમાં સારી 
*જમીન આપી. 


૪૬ 


ચોજના ઝડપભેર આગળ વધી અને “શ્રી ખુશાલદાસ 
જગજીવનદાસ મહેતા ક્ષયનિવારણુ હોસ્પિટલ”નાં મકાનોનું ખાત- 
સુણ્ર્વ ભાવનગરતા સંસ્કારી અને સેવાભાવી રાજેન્દ્રને વરદ્‌ હસ્તે થયું. 


રાજ્ય વીસ વીસ વર્ષથી અ! જાતની સેવાસંસ્થા સ્થાપવાનાં 
સ્વપ્નાં સેવી રહ્યું હતું તે આજે સિદ્ધ થયાં. સમા પ્રર્સગે જાણીતા 
જુળવણીકાર શ્રી. નાનાભાઈ ભટ્ટે થ્રી. ખુશાલદાસભાઈએ જતકલ્યાણુ 
સાટે ધારણ કરેલી સેવાભાવના માટે યથાર્થ શખ્દ્ોમાં અંજલી આપી 
જણાવ્યું કે: “ શ્રી. ખુશાલદાસલાઈ ને સુખારડબારી આપવી તે મારરી 
જતને સુખારકબાદી આપવા જેડું છે, કેમકે અમારી ખન્નેની નાત 
એક છે, તેઓ અને હું જિદિગીભરના ભિખારી છીએ. હં ખાહ્દાણુ 
શમેટલે ચપટી લોટથી સંતોષ માનું અને એ વાણિયા એટલે પાંચ 
હુલ્તરથી પણુ સંતેથ ન માને.” 


ભાવનગરરાન્યતા વૈદકખાતાના સુખ્ય અધિકારી ડૉ. હેમન્ત- 
કુમાર વૈદે જણાવ્યું કે : “પ્રસંગોપાત આ વિષે શ્રી, ખુશાલહાસભાઈ 
સાથે વાતચીત થઈ; પ્રજાવર્ગના સંગીન સાથ વિના જવી ચેાજના 
વ્યવહારુથઈ શકે નહિ. શ્રી. ખુશાલદાસભાઈતા સેવા અને સહાનુ- 
ભૂતિભર્યા માનસે આ વાતને! સુજ્ઞ સ્વીકારી લીધો અને તત્કાળ 
આ પરેપકારી કાર્ય પાછળ એકતાન ખની શ્રી. ખુશાલદાસ જે. મહેતા 
જેવા દાનવીર હીરાની સેધ કરી આપી. થી. ખુશાલદાસભાઈ 
સહેતાએ જન્મજન્માંતરની અર્નત શ્રોણીપર પ્રકાશ પાથર્તેો તેજ- 
પૂંજને કીર્તિસ્યભ ખાંધ્પે છે અને તેના શિલ્પી ભાઈશ્રી ખુશાલટ્ટાસ 
પારેખ છે. તે ખન્નેને ખરેખર ધન્યવાદ ઘટે છે.?” 


સ્ુખ્ય દાતા શ્રી. ખુશાલદાસ જગજીવનદાસ મહેતાએ 


જૂ 


જણાવ્યું કેઃ “શ્રી. ખુસાલદાસભાઈની સદ્‌ રોર્વણીનું શ 
૪૭ 


પરિણામ છે. માર! પ્રત્યેની તેમની લાગણી અને આ શુભ કાર્યમદે 
તેમણે આપેલા સક્યિ સાથ ખદલ છું તેમનો જેટલો આભાર 
માતું તેટલો એછે છે. ” 


હ 
દાન આપનાર અને દાન અપાવનાર બન્ને “ખુશાલદાસે'તું 
આ સેવાકાર્ય સમશ્ર સૌરાષ્ટ્રે વધાવી લીધું. 


આ રીતે નાની સોટી લોકોપયોગી અનેક સંસ્થાના 
પ્રાણુર્પ શ્રી. ખુચાલદાસભાઈની સેવાનો લાભ હવે સમમૅ. 
કાહિયાવાયને મળવા લાગ્ય. 


સને ૧૯૪૫માં શ્રી. ખુશાલદાસભાઈને શુભ હક્તે રાજુલા 
મહીલા મંડળની સ્થાપના થઈ. નાગેશ્રીમાં તેમના પ્રસુખપણા 
હેઠળ સાર્વજનિક દવાખાનાની ઉદ્ઠધાટનકિયા થઈ અને ભાલ પ્રદેશમાં 
શ્રી. પ્રભુદાસભાઈ લુતાના પ્રયાસે શ્રી ગુજરાત કપોળ સમાજની 
સ્થાપના થઈ ભને એ પ્રદેશનાં કપોળ જ્ઞાતિનાં બાલકે। કેળવણી 
લઈ આગળ વધે એ માટે એક બાળાશ્રમ પણ થ્રી. ખુશાલટ્ટાસભાઈ- 
અને અન્ય સતિ સેવકેના પ્રયાસથી ભાલ પ્રદેશમાં સર્‌ થયો. 


ખુંટવડામાંશ્રી, ખુશાલદાસભાદતા સક્યિ સાથથી શ્રી. મગનલાલ 
નંદલાલ કાખુદીયાએ દવાખાનાનું મકાન બંધાવી આપ્યું અને 
શ્રી. વાલજી શ્ણછેડદાસ કાતુદીયા દવાખાનું તથા ચેડ નંદલાલ 
રણુછોટદાગ કાળદીયા દવાખાના બિલ્ડિમની ઉદ્ઘારનવિધિ નઇ 
શ્રી. ભાવનગરના મટારાજ સાહેગના વરદ હસ્તે તા. છ-૧2-૪૫ ને 
દિને થઈ: 

આ રીતે કૅળવભીની સંસથાઓ, વ્યાયામશાળાએ, દવા- 
ખાનાંઓની યોજનામાં સાથ આપી શ્રીં. ખુશાલદાચભાઈએ 


પ 


જાકરાબાદની ડદરદાની 





શ્રી? ખુશાલદામ ડરસ્ઝ પારેખ 
“જેમના અનિરત પ્રયાસથી આ સસ્થા સ્થપાઈ, જેમના અ'ત્મમોગ 
જ દીર્વદદ્દિથી તેતા નિભાવની વ્યવસ્થા થઈ; અને જેમની 
સ્વાધ મેનાથી મડળની પ્રત્યેક પ્રર્ત ગ્રાણુમય બની તે ઉંદા?- 
“ત્‌ મરીન અને વિવાર્થીઓના સરેવ હિતચિંતકનું આ સ્માગક 
₹ ર?[બાટ પળ 0 €” -ઇુ કયળે મદ્ય” ? 


પ્રનજીવનમાં તન અને મન તંદુરસ્ત રહે એ માટે ચારે તરક્‌ 
પોતાની સેવા અર્ષણુ કરી, 


રાષ્ટ્રીય કાર્યકર શ્રી. કનુભાઈ લ્હેરીએ તેમના પિતાસમા મામા 
શ્રી. ટુરજીવનદાસ દેવકરણુના સ્મરણાથે" એક વ્યાયામ મંદિર 
ખંધાવી રાજુલા સેવામંડળને અર્પેણુ કર્યું. આ હરજીવનદાસ દેવકરણુ 
સ્મારક વ્યાયામ મંદિરની ઉદ્દઘાટનવિધિ તા. ૨૬-૪-૪૪ ને દિને 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈતા શુભ હસ્તે થઈ._ 

આ ઉપરાંત ત્રાપજમાં સાર્વજનિક દવાખાનું અને જુદે જુદે 
સ્થળે આ ખધી નાની મોટી અનેક સંસ્થાએ સ્થાપવામાં અથાગ 
પરિશ્રમ લઈ એ સંસ્થાઓના પ્રાણુ ખની ખુશાલદ્દાસસાઈએ 
માતૃભૂમિ સૌરાષ્ટ્રની પરમ સેવા સાધી છે. આજે જે જે વિઘાર્થીઓ 
ફેળવણી લઈ જીવનમાં ત્માગળ વધ્યા છે એ સહુના દિલમાં 
સેવામૂર્તિ ખુશાલદાસભાઈતું ઊંચુ' સ્થાન છે. 


૪૯ 


હ 
વ્યકિતત્વ 


જીવનસંન્રામમાં વ્યક્તિત્ત માનવીને પચામ ટકા વિજય 
અપાવે છે એકને જેઈ હન્તરા માનવીઓ એના વ્યક્તિત્વના 
પ્રભાવથી નમી પડે છે, એકને નતેઈ સે! રૂપિયા દાન આપવામાં 
આનાકાની કસતાર હુનર રૂવિયા હસતે સુખે આપવા તૈયાર થઈ 
જાય છે, એકને નેઈ સસારના ચેભવ અને વિલામને તુચ્છ ગણી 
માનવી વૈરાગ્યની પરમ દશા સ્વીકારી લે છે-આ ખધા વ્યક્તિત્વના 
પ્રભાવ છે ખુશાલદાસભાઈનુ વ્યકિતત્વ અનેરુ અને અનોખુ છે 
વ્યકિતત્તતે પોષાકના ટઠારાની જરૂર નથી, ટાપઢીપની લેશ પણુ 
આવશ્યકતા નથી અચેજી પોષાકના વાઘા એને ઠદી ખપ્યા નથી, 
ભ વ્યકિતત્વને “કેશન” કે “સ્ટાઈલની પડી નથી માટું ધાતીઉં/ 
મારો લાબો કેટ, સાદી શ્વેત રોપી અને માદા પગરખામાં ઉતાવળે 
પગલા ભરતી એ વ્યકિત ઊંડો અભ્યાસ માગે છે અુશાવદાસશાઈ' 
એવએલ ખી થયા છે એનેઃ ખ્યાલ ઘણાનેન હોય એવી સાદાઈ, 
એમને વરી છે કેળવી એ પચાવી ગયા છે વિદ્યામાં -હેલા વિનય 
એમને માયે ક્વરૂપે વકૈલે। છે. 


પ૩ 


ખરી રીતે તેર એ એક પ્રકારના તપસ્વી છે. એમનાં તપતેજ 
એમના વ્યક્તિત્વને વિશિષ્ટ સ્વરૂપ આપે છે. એ જેની પાસે જય છે, 
જેની સાથે વાત કરે છે, જેને એ માનવસેવાને માર્ગે ચડાવવા મયત્ન 
ફેરે છે એ સહુને એમની કોઈ અજખ અસર થાય છે. સહુના 
દિલનાં કમાડ એમની આગળ સ્વર્ય ઊઘડી જાય છે, સહુના ધનભંડાર 
એમના વ્યક્તિત્ત આગળ ખુલ્લા થાય છે. ખુશાલદાસભાઈ એક 
જાહેર કામ માટે કોઈ શ્રીમંત પાસે જઈ બેસે છે, એમના કુશળ 
સમાચાર પૂછે છે, એ કુટુંબનાં સહુ કચાં છે, શું કરે છે એ ખધી 
વાતો આપ્તજનની મીઠી ભાવનાથી પૃછે છે અને પછી પોતે જે 
જાહેર કામને માટે આવ્યા હોય એની ચોજ્ના સાથે સ્વરૃપે 
રજૂ કરે છે. 

સામો! માનવી પધારો કે પચ્ચીસ હજારનું દાન કરી શકે 
ટલે શક્તિવાન છે પણુ ખુશાલદાસભાઈ એની પાસે બેસી ચાજના 
સમજાવતા હોય એ વખતે એ સખાવત કરનારના હૈયાનાં હાટ 
એની મેળે ખૂલી નય છે અને પચ્ચીસના પચાસ હુન્નર થતાં 
વાર લાગતી નથી. 

ખહુજ ઓછા યુરુષોનું આવું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ હોય છે ફે 
જેને પરિણામે સર્વ વર્ગ એમને! પોતાને! થઈ નય છે. 

ખુશાલદાસભાઈના વ્યક્તિત્વની અસર ત્યાંસુધી પહોંચી છે 
જે એમના સંસર્ગમાં આવેલ વિદ્યાર્થીસમૂડમાં આજે ઘણા એવા 
છે કે જે “માસ્તર'તે તેમના કાર્યમાં સાથ આપવાને પ્રસંગ 
આવે તે! એમાં સહુ કોઈ આગળ આવવા હરીફાઈ કરે. “ માસ્તર્‌* 
એ ખુશાલદાસભાઈનુ વિવ્યાર્થીઆલમતું માનીતું નામ છે. એમની 
સાથે ભણેલા, એમનાં મંત્રીપદાં દરમ્યાન ભણેલા, એમના સંચાલન 


પર 


નીચેની સંક્થાર્માં ભણેલા વિદાથીએમાંથી આજે જીવનતા જુદા 
જુહા ક્ષેત્રમાં ઘણા મોટા માણુસે! થયેલા છે. એ સહું મોટા માણુસો 
'અુશાલદાસભાઈ પરત્વે અનન્ય માનની દૃષ્ટિથી જુએ છે. 

એ વ્યક્તિતતમાં એવું શું છે કે જેનો પર્ચિય થતાં સૌ 
કોઈને તેમના તરક સદ્ભાવ ચાય ? 

સચ્ચાઈ; નિસ્વાધપણુ, ભક્તિ અને ખંતના તાણાવાણાથી 
જે વ્યડ્તિત્ત ઘડાયું હોય એની આગળ ભલભલી શહેનશાહ 
નસી પડે એવા અતુભવ ભારતવષે' સૈકાઓથી કર્યા છે. 

ખુશાલદાસભાઈ પલુ કંઈક એવા જ તાણાવાણાથી શુથાયલું 
વ્યકિતિતત ધરાવે છે, એ સંસારી છે છતાં સાધુ છે, એ ગુડસ્ધા* 
શ્રસસાં વિચરે છે છતાં એમની પળેપળ સાધુજીવનથી રંગાયલી છે. 

એમણે વ્યાપાર' કરે, લક્દ્મી મેળવી; લક્ષ્મીનો સદ્લ્થય કથી 
પોતે દાન કર્યું અને બીજાની પાસે લાખોું દાન કરાવ્યું. એ સ્રવમા 
એમતું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ નતેનારને અજબ દર્શન આપે છે. 

વ્યક્તિત્ત નેવા માટે પણ આંખ નઈ એ. ને ખુશાઉદાર” 
ભાઈના ન્યક્તિત્તનાં માષ કાઢવાં હોય તો એમણે જે જે સુરુપો સાથે 
છીવનભર કામ કર્યું છે એ સર્વનાં દિલ વાંચતાં નઈ એ. 

આજે જે સુરુષ પામે ખુશાકદાસભઃાઈ જઈ ને ઊભા ક્ષે બતે 
કહુ કે એમને અમુક કામ છે એ વખતે એમના વ્યક્તિતતનો પ્રભાવ 
એવા પ્રકારનો! પટે છે હે દેઈ એમને ના કદી શકતું નથી. અડ જ 
વ્યકિતિત્તનીઅસરનાં માપ છે. “તાખ્યો બોલ ન ફૂરે'' એવું વ્યક્તિ 
તે કોઈ ભાગ્યશાળી વ્યક્તિનું જ રોય છે, કેઈ પ્રભુનો બંદો હોય, 
રાઈ માનવજાતનો મહાન સેવક હોય, કેઈ શક્તટૃદયી સંતસુરુવ 


પર 


હાયએને જ એ વ્યકિતત્વની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. ણુશાલટાસભાઈ ને 
એ સિદ્ધિ વરી છે એમ કહેવામાં લેશપણુ અતિશચો।ક્તિ નથી. 

વ્યક્તિત્વને ખોટા એપની જરર નથી. એ પોતે સો! ટચનું 
સેતું છે. વ્યક્તિત્લને રંગો ચડાવવાની જર્‌ર નથી. એ પોતે જ એક 
પકારનો અજબ અને અનોખો રંગ છે. 


ખુશાલદાસભાઈ માટે પણુ આવું જરૂર કહી શકાય. 


પ૩ 


નીચેની મસ્યામા ભલલા વિધાર્થીઓમાથી આજે જીવનતા જુદા 
જુદા ક્ષેત્રમા ઘણા મોટા માણુસો થયેલા છે એ સહું મોટા માણુસેદ 
ખુશાલદ્ાસભાઈ પરત્વે અનન્ય માનની દૃષ્ટિથી જુએ છે 


એ વ્યક્તિતતમાં એવુ શુ છે કે જેતો પરિચય યતા સૌ 
કોઈ ને તેમના તરફ સદ્ભાવ થાય ? 

સચ્ચાઈ; નિસ્વાધપણુ , ભક્તિ અને ખતના તાણાવાણાથી 
જે વ્યક્તિત્વ ઘડાયુ હાય એની આગળ ભવલલી શહેનશાહુલા 
નગી પડે એવા અતુભવ ભારતવષે સૈકાઓથી કર્યા છે 

ખુશાલદાસભાઈ પણ કઈક એવા જ તાણાવાણાથી ગુથાયઇ 
વ્યકિતત્વ પરાયે છે એ સસાર છે છતા સાધુ છે; એ ગૃહસ્થા 
શ્રમમાં વિચરે છે છતા એમની પળેપળ સાધુજીવનથી રગાયવી છે 

એમણે વ્યાપાર'કચે, લક્મી મેળવી, લક્ષ્મીતો સદ્વ્યય કથી 
પેત્તે દાન કર્યું અને ખીજાની પાતે લાખોતુ દાન કરાજ્યુ એ સવમાં 
એમતુ વિશિછ વ્યક્તિત્વ નેનારને અજખ દર્શન આપે છે 

વ્યક્તિત્ત નેવા માટે પણ આખ જેઈએ ને ખુશાવદાસ 
ભાઈના વ્યક્તિત્તના માપ કાઢવા હય તો એમણે જે જે પુક્ષો સાધે 
જીવનભર કામ કર્યું છે એ સર્વના દિર વાચવા જેઈ એ 

આજે જે સુર & પાગે ખુશાલદાસભાઈ જઈ ને ઊભ 
કહુ કે એમને અમુક કામ છે એ વખતે એમના વ્યક્તતને પ્રભાવ 
એવા પ્રશ્ારનો પડે છે કે કોઈ એમને ના ઢહી ગક્તું નથી અકીજ” 
વ્યકિતિત્તની અસરના માપછે “નાખ્યો બોલ ન કરે” એવું વ્યકિતત 
તો કેઈ ભાગ્યશાની વ્યક્તિનું જ હાય છે, કોઈ ત્રભુનો ખદો છાય, 
કોઈ માનવજાતનો મહાન સેવક હોય, કેઈ શકતટૃદયી સતગુરવ 


પર 


1 ગણુ અતે 


હાયએને જ એવ્યક્તિત્વની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. ખુશાલદાસભાઈ ને 
એ સિદ્ધિ વરી છે એમ કહેવામાં લેશપણુ અતિશચો।ક્તિ નથી. 


વ્યક્તિત્તને ખોટા આપની જરૂર નથી. એ પોતે સો ટચતું 
સોનું છે. વ્યક્તિત્વને રંગો ચડાવવાની જર્‌ર નથી. એ પોતે જ એક 
પ્રકારનો અજખ અને અનોખો રંગ છે. 


ખુશાલદાસભાઈ માટે પણુ આવું જરૂર કહી શકાય. 


પ૩ 


૯ 
સૌને! વિસામો 


માનવજીવનમાં એક વસ્તુ ફુર્લભ છે. કોઈ થાકથો પાકચો 
ત્રવાસી એક વૃક્ષ નીચે વિસામા લે, થાક ઉતારે અતે પછી 
પ્રવાસમાં આગળ વધે એ રીતે માનવજીવનમાં વિકાસકમમાં 
આગળ વધવા માટે વિસામાની જરૂર છે, 

પ્રભુતાં સર્જનમાં અજબ કલા છે. એ પ્રવાસતું સર્જત કરૈ 
છે અને સાથે સાથે એને જેેઈલા વિસામા પણુ એજ કડાકારે 
તૈયાર કરી રાખ્યા હોય છે. 

ફોઈને ઘરનું દુ:ખ હોય, એ ડુ:ખ કોઈ ને ઢહી શકાતું ન 
હાય, એ ડુઃખતા ઘૂંટડા એને રોજ ઉતારવા પડતા હાય તો માતવ- 
જીવન માહે એ ત્ધિતિ અસહ્ય ખની જાય છે. એવે વખતે એને 
પોતાનું દઃખ ઠાલવવા માટે માનવીની જરર રહે છે, કેં જેની 
ચરમક્ષ એ પોદતાના હૈયાનો ભાર હળવે! ઠરી શકે. 

તૈઈ માનવી વ્યાપારને ચકાવે ચડયો હોય, એ ચઠાવામાંથી 
એ ખઢાર નીકળી શક્તો ન હેય, એ ચકાવાની ભૂક્રમૂતામણીમાં 
એ અટવાઈ ગયે! હોય, ત્યારે એને એમાંથી બહાર આવવાતું સાચુ 


પ૪ 


માર્શદર્શન અને સહુકાર આપનાર ફેઈની જરૂર પડે છે. એ માર્ગ- 
દર્શન આપતાર વ્યકિત સાચે વખતે એને માટે આશીર્વાદરૂપ થઈ 
પડે છે. 


જીવનસંગ્રામમાં અનેક પ્રકારની વ્યૂડુરચનાએ ભરી પડી છે. 
એ વ્યૂડરચનામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માઢેમાનવી સલાહકારની રાહુ 
જોતો બેઠો હોય છે એ વખતે સાચા સલાહકાર એની સમક્ષ જ્યારે 
આવી ઊભો રહિ છે યારે એને એર પ્રકારની આથ મળી ન્તય છે. 

આ સર્વ પ્રકાર સમજવા જેવા છે. પ્રભ્રુએ પોતાની ફલાના 
દ્વેત્રમાં એવી સરસ ગૂંથણી કરી છે કે અસુક સમૂડ માટે એણે 
વિસામારૂપ માનવીએ તૈયાર રાખ્યા જ હોય છે. એ એક આખાય 
સમૂહુનો એક તારણુહાર માનવી સરજે છે. એને સહુ કોઈ એક 
સરખાં ચહાય છે, સઢુ એની આગળ પોતાનાં સુખ ડુઃખનાં પ્રકરણે 
અુલ્હાં કરે છે, સહુ એની આગળ નિશ્ચિતતાથી પોતાની ખાનગીમાં 
ખાનગી ખાખતો રજૂ કરી શકે છે, સહુ એની આગળ પોતાની 
લક્ષ્મીના ભંડાર સદ્ન્યય માટે ખુલ્લા કરી શકે છે. 

આવી વ્યક્તિ વિરલ હોય છે. ખુશાલદાસભાઈ એ વિરલ 
જાટિમાં આવે છે. એમના જીવનના પ્રસંગોના જેને જેને અભ્યાસ 
છે એ સહુ જાણે છે કે એ સહુના વિસામારૂપ છે. પિતા અને મુત્ર 
વચ્ચે મેળ ત હોય તો. પિતા ખુશાલદાસભાઈ પાસે જઈ પોતાના 
દિલની વાત ડહી શકે છે. એ જ રીતે ચુત્ર પણુ પોતાના દિલની 
લાગણી ઠાલવી શકે છે. વિસામો સહુને માટે સરખો છે. એમાં 
માનવી માનવીના ભેદ નથી. એટલે ખુશાલદાસભાઈ ખદ્નેને 


સદૂભાવથી સાંભળે છે અને ખત્ઞેને સાચી સલાડુ આપી સાચા 
રાહુપર ચડાવે છે. 


પપ 


પતિ પત્ની ખજ્ઞે ખુશાલદાસભાઈ પાસે જઈ પોતાતું દિલ ઠાલવે છે. 
ખજ્ષેને એ સાંત્તન આપે છે, ખલ્ઞેના વિશ્ચાસ સેળવે છે, ખન્નેનું 
જીવન સાચા માર્ગપર આગળ વધે એવા પ્રયાસ ઢરે છે. 
કોઈના સગપણુ સંબંધમાં વાંધો આવ્યે! હોય તો કન્યાપક્ષ- 
વાળા સુશાલદાસભાઈમાં જેટલી શ્રદ્ધા મૂકે છે એટલી જ શ્રદ્ધા 
વર્ષશ્રવાળા પણુ મૂકે છે. ખત્નેની શાંટીઘેડીનાં ઝેર પોતે નિલકંઠ 
પા પી જાય છે અને અનને પક્ષતું કલ્યાણુ થાય એવે રાડ સૂચવે 
છે. કવિએ યથાર્થ ગાયું છે કે : 
સહુના વિસામો તે સહુનો એ ધામો 
સહુના જીવનનો આરામ . 
એ શબ્દો જગતમાં જેમને જેમતે લાગુ પડે છે એમાં 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈનું પણુ સ્થાન છે. ભાવનગર, મહુવા, સુંબઈ, 
જાકરાખાદ, અમરેલી, રાજુલા, ખૂંટવડા, રિહાર વગેરે સ્થળોના 
જુદી જુદી કક્ષાના માતવીના વિસામા થવાતું અદ્વિતિય સ્ધાન 
થ્રી. ખુશાલદાસભાઈએ પ્રાપ્ત કર્યું છે એ એમના જીવનની મોટામાં 
સેટી સિદ્ધિ છે. 


પદ્‌ 


૧૦ 
નિયમિતતા અને નિઃસ્વાર્થતા 


શ્રી. સુશાલદાસભાઈએ એમના જહેર જીવનમાં જે 
સક્છાતા પ્રાપ્ત કરી છે એમાં નિયમિતતાનો હિસ્સે! નાનાસૂતે! 
નથી, 

એમની એક વિશિષતા છે. એમણે જેમને જેમને વખત 
આપ્યો હોય એમની નાંધ એમણુ રાખવી પડતી નથી. એકને 
આર વાગે મળવાના વખત આપ્યો છે, ખીજાને સાડાખારે, ત્રીજે 
સ્થળે પોતાને દોઢ વાગે જવાતું છે, ચોથે સ્થળે અઢી વાગે પહોંચવારતું 
હૈય છે. આમ જુદે જુદે સ્થળે જેની સાથે સમય નક્કી થચે। હેય 
લાં તેએ સમયસર પહોંચે છે. 

પોતાની સેપ્ટર નહાતી ત્યારે પણુ એ નિયમિતતા કદી 
ચૂક્યા નથી. આજે પોતાની મોટર છે એટલે વધુ સ્થળોએ તેએ 
જઈ શકે છે. પણુ જ્યાં જ્યાં જવાતું હોય, જેને જેને મળવાનું 
હોય એને સમયસર મળવામાં પોતે માને છે. 

એમની આ ખધી નિયમિતતા પાછળ એમની નિઃસ્વાર્થ ખુદ્ડિતું 
ખળ અજમભ અસર કરી જાય છે. સવારથી સાંજ સુધી તેએ ન્યાં 


પ૭ 


જ્યાં «તય છે ત્યાં ઘણાંબરાં જાહેરજીતવનનાં જ કામ હોય છે. કોઈને 
સખાવતની ઈચ્છા હોય તો ત્યાં ખુશાલદાસભાઈ વખતંઞર ષહોશ્યા 
જ ણેય. સખાવત કરતારતુ દસ હજગ્નુ દાનનું બટ હોય પણુ 
ખુશાલદામભાઈ નેએ જુએ, એમની નિ ક્વાર્થ ભાવે ઉચ્ચાશતી વાણી 
સાભળે, એમની ચોજ્કશક્તિ જુએ કે તુરત એ બજેટમાં ફેરફાર 
થાય અને દસના વીસ હજર થતાં વાર લાગે નહિ તેવા ષણુ ધણા 
પ્રસગે! બન્યા છે. 


કોઈ જાહેરકાધે માટે સગ્કાર દરબારમાં જવુ હોય તો 
ખુશાલટામભાઈ તેયાર. પે(તાની ગાંઠ્તુ ભાડું ખરચી એ પ્રવાગે 
ઉપડે ગજુક્ષા જવું હેય કે મહુવા જવું હેય, ભાવતગરના 
મહાગતત સાહેબને મળવુ હોય કે મહાનચ્રિવ સાથે વાત ઠરવી 
હૈય, મહુવાના નગરશેઠ સાથે જહે ગખાવતને અગે ચર્ચા કરવાની 
હોય કે જાક્ગખાદના કોઈ દાનેશ્વરીના દાનની વ્યવમ્થા કગ્વી 
હોાય-ત્યાં ખુશાલદામભાઈ હસ્તે મોઢે પહોચ્યા જ હોય એમની 
નિસ્ત્ાર્થવૃત્તિ ખત અને પરિશ્રમ એ સર્વ ્રયગે અજબ કામ કરી 
જાય ન પધારેલા ન કત્પેલા કામો ખશાલદામભાઈની હાજરીમાં 
થઈ «તય 


જેની સાથે તેએ વાત કરે એને ગળે ઊતરે એવી રીતે 
સમનતવવાની આવડત ખુશાલદાસભાઈને વરી છે અને એમા 
એમની ગુખ્ય શક્તિ તે! એમની નિ સ્વાથ ભાવનામાં જ ભરી છે, એ 
પ બ ચકારની ત્તદુગરી હોય એવાં ભવ્ય કામ એમને હાથે 
કરાવે છે, 


સુંબડમાં લસગાળા ગ્ચાલતેઃ હોય, ખુશાલદાસભાઈને તયાં 
કકોત્રીતો।હગલે। હાય, સહુ એગ્રની હાજરી ઇચ્છતા હેય, નિયમિત- 
તાના આ પૃન્તરી ખુશાલદાસ એ સર્વ સ્‍થળે હાજરી આપે છે. 


પટ 


વરરાજાની પ્રેમથી પીઠ થાખડે, કંઝુભરી કન્યાને કોડભરી. 
રીતે બોલાવે, પરણુતાં દંપતી પ્રત્યે સી હુસીને વાત કરે અને 
પ્રભુતામાં પગલાં માંડતું એ લસરજીવન સુખી નિવડે એ વાતવાતમાં. 
સાદા શખ્દોમાં કહી સહુને રાજી કરે. 

ક્યાંક પાંચ મિનિટ, કયાંક દસ મિનિટ, ક્યાંક ખાર કે પંદર 
મિનિટ પણુ ખુશાલદ્ાસભાઈ સર્ષત્ર એકસરખા ભાવથી હાથમાં 
ફૂલના ગજરા સહિત ચાલતા દેખાય, વર અને કન્યા ખન્તે પક્ષ. 
એમને ચાહતા હાય, ખન્ને પક્ષને સંતોષ થાય, નિયમિતતા જળવાય. 
અને સહુ રાજી થાય એ રીતે જીવન જીવવાની કલા ખુશાલદાસ- 
ભાઈ ને સાધ્ય છે. 

લગ્ન અને મરણુ ખન્ને પ્રસંગોમાં એ સહુના મિત્ર છે, 
માર્ગદર્શક છે, સહાયક છે. આનેદ અને શોકના એ પ્રસંગોમાં. 
ખુશાલદાસભાઈની હાજરી નિયમિત હેય જ. 


ગર્‌ીખ તવંગરના ભેદ એમની પાસે નથી. એ સહુના છે. 
એમણે કવિવાઠય સાચાં કર્યા છે ફે: 


અમીરી %ે ગરીબીના 
ગમે તે વેશમાં ફરતાં 


ભજવજે પાડ પોતાને 
જગાવા આત્મની ન્યોાતિ. 


પહ 


૧૧ 
અજતશજુ 


જાહેરજીવનના ક્ષેત્રમાં આગળ વધનાર તરક પ્રેમર્ન 
થી નિહાળનારાએ ઘણા હોય છે. એ જ સુજબ વિચારે! 
| સમજ્યા વિનાની ફુશ્મતાવટના તાણાવાણા પોતાની મેળે 
નારા પણુ નીકળે છે. ષણુ જહેરજીવન એ એડું ક્ષેત્ર છે કે જેમાં 
ડે પીઠ ખહુ પહોળી હોય, જેનું દિલિ ખહુ ઉદાર હેય, ગમે તે 
।વી હેય : પોતાને ગાળ દેતો હોય, પોતાનું બૂરું બોલતો હોય, 
॥ માટે ખોટો પ્રચાર કરતો હોય, છતાં તેના તરક લેશપણુ 
પનાવટ ન રાખવી એવું અજ્તતશગુપણુ' જેણે કેળવ્યું એ જરૃર 
।ન ખની શકે છે, 

શી. ખુશાલદાસભાઈ એ એ પ્રકારનું જીવન સફળતાથી જ્ઞ્વી 
જ્યું છે. ગાળ કાઢનારને પણુ પ્રસંગ આવ્યે મદદ કરવી, ખૂરું 
।નારનું જરા પણુ બૂરું ન બોલવું, તુકશાન કરનારને પણું કોઈ 
ત નિંદવો નહિ, એ સર્વ મે!ટા સુરુષાનાં લક્ષણુ ખુશાલદાસ- 
એ સંપૂણુ'પણે પચાવ્યાં છે. 


દક 


“કપોળ અતે કપાળ મિત્ર તા તંત્રી તરીકે એવા ઘણાં 
પ્રસંગો એમણે અનુભવ્યા છે કે જેમાં ઉદાર દિલે સામાં માણુસાના 
ઘા ઝીલ્યા છે, “વિધવાવિવાહુ'નો સવાલ ખહુ જ કપરે ખન્યો 
હતો. વર્ષોજૂની રૂઢ થચેલી રૂઢિસનાં સાસ્રાજ્ય જામ્યાં હતાં એ 
વખતે વિચાર અને વાણીમાં સંયમ રાખી સમાજસુધારણાને 
માગે" આગળ વધવું એ કાર્ય ઘણું સુરકેલ છે. એ સુશ્ફેલીના 
ખડકોના સામના છુશાલદાસભાઈની જીવનનૈયાએ પણુ કરવો 
"પડયો છે. 


ફોણુ પોતાને માટે શું ફહુ છે એ એમણે સાંભન્યું હાય છતાંય 
ઉદાર ભાવે એ ભૂલી જવું અને નિભાવી લેવું એ ગુણુ ખુશાલદાસ- 
ભાઈના જીવનમાં ખત્રીસ પાંખડીએ ખીલી ઊઠયો છે. અને એનો 
લાભ એમને પોતાને મળ્યો છે એટલું જ તહિ પણુ એમની 
આસપાસ રહતા અનેકને એવો! લાભ મન્યે છે. 


ઘણાખરા સગપણુ સંબેધા ખુશાલદાસભાઈની આ સદ્વૃત્તિથી. 
સચવાય છે, ઘણાખરા કૌટુંબિક જીવનમાં ઊછળેલાં તોટ્રાના એમની 
શા ભાવનાના ખળે રામી ગચેલાં સમાજે જનેયાં છે-અતુભવ્યાં છે. 
ખુશાલદાસભાઈ જે કંઈ લખે છે અને જે કંઈ બોલે છે એમાં 
અજાતશતગ્રુની અણુમો!લ ભાવના ગ્રે્સંગે પ્રર્સગે દર્શન દે છે. અજાત- 
શત્રુ થવું એ સામાન્ય વાત નથી. કૈઈઈ નિલકંઠ ખની સમાજનાં 
ઝેર પી જાય અને પચાવી શકે એ જ અજ્તતશતુ ખની શાકે છે : 
કવિની ખાનીમાં કહીએ તો: 
મમતા માચા મોહ મદ મારે, 
એ શૂર્વીરનાં કામ; 
કામ ફ્ેધ ને ઈર્ષા જ્યાં છે 
કાયર્નાં ધામ 
આ તે! ચુરાના સંગ્રામ 


દ્ર 


એ શૂરાના સંત્રામ એલવાના સકે જ્યારે આવે છે તારે 
જે અડગ ઊભા રહે છે એ જ અજાતશત્રુ ખની ૨ છે. 

ખુશાલદ્ાસભાઈ કેઈ લાખોના વ્યાપાર ખેડતા શાહસોદામરની 
ઓંફિમમાં જાય તો! એ શાહ્સોદાગર જે રીતે એનો સહાર કરે છે, 
જે રીતે એની સાથે વાત કરે છે, એ નજરે જનાર જેઈ શકે છે કે 
ખુશાલદાસભાઈની અજતશયુની ભાવનાનું અહીં અજબ દર્શન 
થાય છે, અને એ જ એમના જીવનની જીતની સુખ્ય ચાવી છે. 

ભર્વૃડુરીએ રચેલા શ્લોકોમાં એક પ્રશ્ન છે કે અસિમાં અસિ 
કોણ ? એને! જવાખ છે કે જાતિ જેવો અસ્તિ ખીશ્ે કેઈ નથી. 

અર્થાત્‌ જ્ઞાતિનો અસ્તિ ભલભલાને ખાળી નાખે છે. ખશાલદાસ- 
ભાઈએ એ શખ્દો ખોટા પાડ્યા છે. આજે કપોળ કોમ ખુશાલદાસ- 
ભાઈ તરક જે પ્રેમની વર્ષા વરસાવી રહી છે એ અજબ છે, 
અદ્વિતિય છે. કપાળ કોમ અને ખુશાલદામભાઈ એ સંખંધ કોઈ 
અજબ ર્ચનાનું પરિણામ છે. અને એ રચના તે બીજું કંઈ નહિ 
પણુ માત્ર અનતશત્રુ તરીકે જીવત જીવવાની ખુશાલદાસભાઈની 
વિરલ કલા. 

માનવીને મિત્રે તો માન આપે પણુ વિરાધીએ પણુ પ્રસંગ 
આવ્યે પોતાનાં શીર ભક્તિભાવે નમાવે એવી વિરલ વ્યક્તિઓ 
સો હમેશાં અન્તતશગુ જ હોય છે. 


ઝ 


દર્‌ 


૧૨ 
માસ્તર સાહેબ 


પહેલેથી જ ખુશાલદાસભાઈ એ, પોતે ભણુતા હતા ત્યારથી જ, 
કપોળ કુમારોની કેળવણીનો સાચો! રસ કેળવ્યા હતો. જે સંસ્થામાં 
રહી પોતે ભણ્યા એ સંસ્‍્થ્રામાં મંત્રીપદે એ પહોંચ્યા ત્યાં સુધી 
એમણે કપોળ વિદાર્થી'ઓના સાચા સલાહુકાર તરી વિધ્યાર્થી 
જીવનને જે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે એ કોઈપણુ જ્ઞાતિના શિક્ષણુના 
ત્રકરણુને ઉ્જીવલ કરે તેવી ખીના છે. વિદ્યાર્થ“એ।ના મિત્ર, રાહુઅર 
અને સાચા સલાહુકાર તરીકે એમણે આખું જીવન ગુશ્યયું છે. 
અને એ રીતે જૂના-નવા વિદ્યાર્થીએ આજે પણુ એમને “ માસ્તર 
સાહેભ તા મીઠા અને વહાલસોયા નામથી સંખોધે છે. 

& માસ્તર સાહેબ? ચ્પેટલે કડક શિક્ષા કરનાર માસ્તર નહિ 
“પણુ શિસ્ત, સંયમ, સદાચાર અને સદ્વ્લન જીવનમાં ઉતારી 
ઔજાને શીખવનાર ભવ્ય પુરુષ. 

આ માસ્તર સાહેબની અસર ઘણા વિધાર્થીઓ પર પડી છે. 
એ અસર એટલી સચોટ છે કે એમની દેખરેખ નીચે ભણેલા 
કેટલાય જુવાનો લખપતિ બન્યા છે, લખેશરી તરીકે જીવન જીવે 


૬૩ 


છે, પણુ ન્યારે ખુશાલદાસભાઈ એમની પાસે જાય છે ત્યારે માસ્તર 
સાહેબ' કહીને જ એમની સાથે વાતો કરે છે અને એ વાતોસાં 
માસ્તર સાહેબ તરફનો પૂજ્ય ભાવ શખ્દે શબ્દે તરી આવે છે. 

લખેશરી ખનેલો જુવાન પણુ માસ્તર સાહેબ સામે ઢાળેલે 
નેત્ને જ વાત કરે છે. માસ્તર સાહેબ તરકતું સન્માન આજે વર્ષો 
થયાં એક જ ધોરણે ચાલુ છે. એ સન્માન દિતગ્રેતિદિન વધતું જ 
જાય છે એ “માસ્તર સાહેબ'ના સાક્‌ દિલનું, “માસ્તર?ની શુભ 
લાગણીયું સારું પરિણામ છે. 

આજે જેએ મોટાં દાન કરી શકે છે એવા શ્રીમંત જુવાનો 
પણુ માસ્તર સાહેબ જ્યારે એમને ત્યાં જાય છે ત્યારે વિનસ ભાવે 
એમને પ્રેમભચેયૈ સહકાર કરે છે. કોઈ જહેર કાર્યનો કૂંડફાળો હોય 
યારે એ ધનિક જુવાન સવિનય પ્રેમભાવે કહે છે કે “માસ્તર 
સાહેબ”ને ટીક લાગે તે રકમ ભરે. 

આ રીતે માસ્તર સાહેખ આજે સેંકડો જુવાનોનેઃ સાથો 
ઉપચેોગ જ્ઞાતિ, સમાજ અને દેશને માટે કરી શકે છે. 

વિદ્યાર્થી આલમ પર આવા પ્રકારનો વિજય મેળવનાર કોઈ. 
ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ જ હોઈ શાકે. 

ખુશાલદાસભાઈ એ યશસ્વી સ્થિતિ આજે પણુ માણી શકે 
છે એતું કારણુ એ છે કે આજે પણુ એમની સેવાની સાચી ધગશ 
સર્વત્ર ફેલાઈ ગઈ છે. એમના સદ્ભાવની સુવાસ ચારે તરફ 
વાતાવરણુને ગ્રોત્સાહન આપી રહી છે. 

કુડુંખામાં પણુ કંઈ સલાહ લેવાની જરૂર પડે તો સહુ માક્તર 
સાહેબની સલાહ ઈચ્છે. સગપણુ સંબંધની કંઈ વાતો હોય તો એમાં 


૬૪ 


પણુ સહુ માસ્તર સાહૅબને યાદ કરે. નવાં સાહુસ એડવા હોય તો 
જુવાન વ્યાપારીએ માસ્તર સાહેખ સામે સલાહુ માટે જુએ. સમાજ- 
જીવનને લગતી કે!ઈ અગજ્ની વાત હેય તો સહુ માસ્તર સાહિબ 
શું કહે છે એ સાંભળવા કાન માંડે. દરદીને ઈ સ્પિતાલમાં સારવારમાં 


મદદ કરવા માટે પણુ દરદીના સર્ગા સંખધીએ માસ્તર સાહેબ 
પાસે આશા શાખે. 


આમ માસ્તર સાહેબ સફુના છે અને સહુ માસ્તર સાહેબના 
છે. એમને કેઈ માટે ભેદભાવ નથી. સદ્લાવ, સ્નેહ, સેવાભાવ, 
જાઈને ઉપચોગી થવાની શુભ ભાવના એ આ માસ્તર સાહેબે 
એવાં ફેળવ્યાં છે કે એ ખરેખર આજે પણુ સહુના માસ્તર છે. 


સામાન્ય રીતે માસ્તર એ ટુકમ કરવાને સ્થાને છે. પણુ આ 
માસ્તર સાહેબ તો સહુનાં કામ કરવા પોતે જાતે તૈયાર હોય છે. 
આજે પણુ કેટલીય સંસ્‍થાના વિધાર્થીએ જ્યારે શ્રી, 
ખુશાલદાસભાઈ શ સંસ્થામાં જય છે ત્યારે એમની આસપાસ 
સ્નેહુભાવે કરી વળે છે. પોતાનાં સુખટુઃખ એમની સમક્ષ રજ ફરે 
જ 


છે અને માસ્તર સાહેમ ખુલ્લે દિલે એ સહુને સાંભળે છે અને 
સહુના સહાયક ખને છે. 


પરિસમામ એ ભાવ્યું છે કે આજે ખૂશાલદાસભાઈને નામે 
કપોળ જુવાનો એએ માગે તેવી સેવા આપવા તૈયાર રહે છે. 


૧૩ 
ચશનામી પુરૃપ 


રામાયણુના રચયિતા મહાકવિ તુલસીદાસે ઉશ્ચા્યું છે કૈઃ 
“યશ અપયશ વિધિ હાથ? 

એ મહાકવિના એ શબ્દ સાચા છે, પણુ એ સામાન્ય માનવીએ! 
માટે. યશનામી સુરુષો એ શખ્ટોથી પર છે. એ તો પોતાના 
સુરૃષાર્ધથી, પોતાની સચ્ચાઈથી, પોતાની નિઃસ્જાર્થ ભાવનાથી એની 
એળે શ્ડુજ યશનામી ખને છે. ખુશાલદાસભાઈ એવા યશનામી 
સુરૃપોની કેરીમાં આવે છે કે એમના જીવનમાં જ્યાં જ્યાં એમપી 
પગ માંડ્યો છે, ત્યાં ત્યાં શદેવતા એમની સાથે જ ઊભા હોય છે. 
એમે પોતે જે જે શક્ધાની ક્ઘાપનામાં ભાગ લીધો હતે! તેતી 
આલીશાન ઈમારતો ખડી થયેલી એમ્રણે નેઈ, જે સંસ્થાએ નાની 
નાની શરૂઆતથી ઊભી થઈ ટુતી એના રૌપ્ય મહે ત્સવોા એમમે 
પોતાની દૃણિ સમક ઉજવાતા તતેયા. આ સદ્ભાગ્ય તો યશનામી સુરુધેઃ 
જ્રાપ્ત કરી રકે. 

થી. ખુશાલદાસભાઈ અરેખર ભાગ્યશાળી પુસ્ત છેઃ 
' સંવત ૧૯૫૩માં રેઠ વરજીવનદાસ માધવદાગ્ર કપોળ ત્ર્શક્કિ 


દૃદ્‌ 


સ્થાપન થઈ ત્યારે તેમાં પ્રથમવિવાર્થી'તરીકે દાખલ થઈ; આજ 
સુધી ફમેકમે એ. સંસ્થાના વિકાસમાં અનન્ય કાળે! આપી જેને 
સર્વ સાધતર્સપન્ન ખનાવી હુતી, તે માતૃ્સંસ્થાને પચાસ ત્રર્ષ 
ચૂ્શ થતાં તેનો સુત્રર્ણું મહોત્સવ ઉજવવા તેએ! સાક્ષીદાર બન્યા : 
તેસને માટે એ ધન્ય પ્રસંગ હતો. સંસ્થાના ડિધાર્થીભ ઈએ પાસેથી 
રૂ।,. 'પ૩,૦૫૧] મેળવી સંસ્થાને અધૈણુ કરીને તેમાંથી સેસ્ઘાના 
સકાનમાં ચાર મોઢા ઓરડાએ ખંધાવી સેળ વિદ્યાર્થીઓ 
વધુ રહી શકે તેવી સગવડ કરી અને ખાષઠીના સંસ્થાના ખર્ચમાં 
૬ર વષે" આવતી ખાધમાં પૂરત્રણી કરવા ટ્રસ્ટી મંડળને અર્પણુ કરી 
આ સુતણું મહોત્સવ પ્રસંગને તેમણે વિશિછ રીતે શોભાવ્યો. 


રૈઠ શ્રી, પ્રાણુલાલ રંવકરણુ નાનજીના પ્રસુખસ્થાએ 
ઉજવાએલા આ સમારંશ વખતે લેડી લક્મીખડેને શ્રી. ખુશાલદાસ- 
ભાઈની સેવાએને એજલી આપતાં જણાવ્યું હતું કે: 


“આ સંસ્થાની ઉન્નતિનો વિચાર કરતાં પ્રથમ ભાઈશ્રી ખુશાલ- 
દશની સેવામૂર્તિ નજર સમક્ષ ખડી થાય છે. તૈમણે પાતાના મિત્રોના 
સાથ શળવી સસ્થાની ઉપચોગીતા વધારવા અને સક્‌ળતા સાધવા ભાટે 
કાર્થ કયું છે. તન, મન અને ધન અર્ષણુ કરી, અનેક પ્રસંગોએ માન 
અપમાન સહુન કરી, વાંધા વિરેધોાને સહી લઈ, પોતાના પર 
સુકાયેલી મંત્રી તરી દેની જવણદદરીમાં તેએ સંપૂર્ણ સકળ નિવક્યા 
છે. આજે મારે કબૂલ કરવું પડે છે કે સંસ્થાની ઉજ્ઞતિતા તેએ સાચા 
ચશભાગી છે. ઉપરાંત કાઠિયાવાડમાં “ખૂણે ખૂણે ૧ આવી સંસ્થાએ 
ક્થાપી સુંદર પરિણામે! લાવ્યા છે. એ માટે હું તેમને અભિનંદન 
આપું છું. હું માનું છું કે તેમની કર્ત્યશી લતાથી જે રોડીયાઓએ 
તેમસે સંસ્ધાની જવાખદારી સોંપી હુલી તેમના આત્માએ સ્વર્ગમાં 
પૂરો સંતોપ પામતા હરે.” 


4૭ 


આ પ્રસગે રોઠ શ્રી પ્રાણુલાલ દેવકરણુ નાનજીએ બોકતા 
જણાવ્યું કૈ “કાઠિયાવાડમાં જ્યા ત્યા કપાળે વસે છે ત્યા તા 
થી ખુશાલદાસભાઈની પ્રેગ્ણા દેખાઈ આવે છે ઘણી શ્રાર્વજનિક 
પ્રવૃત્તિઓના જુખ્ય પ્રણેતા કપાળે! રહ્યા છે જે સમ્કૃતિએ આવા 
નરો પેદા ટર્યા છે તે સમ્યૃતિ સદાય જીવત રહે એવી મારી 
પ્રાર્થના છે” 

આ પ્રસગે ડૉ પ્રાણુજીવનદાસ મહેતા, ડૉ છીવરાજભાઈ 
મહેતા, શ્રા મગનલા૧ ગાધી, શ્રી. રતિલાલ ગાધી વગેચેએ 
શ્રી ખુશાલદાસભાઈની નેવાએની સુક્ત કંઠે પ્રશમા કરી હતી. 

શ્રી ખુયાવદાસભાઈ એ સને ૧૮૩7માં કપોળ જાએપરેટીવ 
જેડી? સોનાયટી શ્રી ર્તીવાલ ગાધી અને બીન મિત્રોના સહમ-થી 
શ્રી ખાલામાહેમ ખેરના વરદ હમ્તે “વાપી જે આઠ વર્ષ પા 
બેંક્નુ સ્વ૩પ લડ વિકાસ સાધી, આજે સ્રામાન્ય મ્ચિતિના 
ગનેક ભાઈઓને ઉપચોગી થઈ પડી છે 

ભાગ્શાળી સુગ્વો જેઓ સુમ્યાધને પોતાનો કરે છે એ વ્યા 
જ્યા હાથ નાખે ત્યા ત્યા માટીમાંથી પણ જુવણું નીશ્ળે છે-માટી 
સુવ્ુ ખની વ્તય છે એ જ રીતે યશનામીં સુન્‍્પે! નયા જ્ઈને 
ઊભા ગ્હુ છે ત્યા એની યશ્રેખા અજબ પન્ણિમ લાવી શકે છે 

આ ચશનામી રેખાને પગ્ત્‌મે જે રાજ્યમાં એ જ્ગ્યા છે 
એ વકેદગ રાયે એમનુ બટમાન કરી, એમની વષોની સફળ 
સામ જિક અને ડેળવર્ત કિષયક સેવાના પરિબામે એમતે ગ્ય 
રત્નનો સુવણું” પદક પેલુ કરેલ છે 

જેમ વચેદરા રાન્યે આરીતે એમની યશનામી પ્રવૃત્તિની 
નોધ લઈ બટમાન આપ્યુ, એમ ગ્રવ્તવગે પણ્‌ પ્રસગે પ્રસગે અઃ 


ફન 


ચશનામી સુરુષને દિલતાં માન અર્પેણુ કરેલ છે. અને એ હિલનાં 
માનનાં શુભ સ્મારક તરીકે સોરઠી સાગરકાંઠે જાક્રાખાદમાં, 
જાક્રાખાદ કેળવણી ઉત્તજક મંડળના કાર્યકરોએ, તેમની 
આરસની પ્રતિમા શાળાના પ્રવેશદ્રાર પાસે સ્થાપિત કરી આ યશ- 
નામી સુરુષતું ખટુમાન કરેલ છે. 


આ પ્રતિમા ખુલ્લી મૃક્તાં સર હરકીસનદાસ હોસ્પિટલના 
ગ્રાણુસમાં આપણા સંત શ્રી. ગોરધનદાસભાઈ એ ખુશાલદાસ- 
શાઈના જીવનની સપણ તુલના કરવાં કલું હતું કે, ““ભાઈ છુશાલદાસે 
જે અનન્ય ભાવે, મંડળની સ્થાપનાથી આજ દિન પર્યેત આ 
શાળાની અમૂલ્ય સેવા ખજાવી છે તેના યિંચિત સ્મારક રૃપે 
આ પ્રતિમા શાળાના મકાનમાં મૂકવાની તમે ચોજના કરી છે તેનાથી 
તમારી શાળાની શોભામાં વધારે કચ છે. ભાઈ ણુશાલદાસે ખજાવેલી 
ઉત્કૃષ સેવા વણુવી જાય તેમ નથી. માત્ર નાણાં મેળવવાની જ નહિં, પણુ 
તમારા ગૈડળની દરેક પ્રવૃત્તિમાં સવને રસ લેતા કરીને તેમણે પોતાના 
ઉત્સાહ રંગથી બીજને રંગી નાંખ્યા છે. ભાઈ ખુશાલદાસ મંડળની 
ગ્રવૃશ્તિમાં એટલા ખધા ઓતપ્રોત થયેલા છે કે શાળાના દરક કામમાં 
ભને આ ભવ્ય મકાનોના પથ્થરે પથ્થરમાં તેઓની સેવાની છાપ 
ચીરકાળ સુંધી રહેશે. ભાઈ ખુશાલદાસે પોતાનું જીવન વિઘાપ્રચાર 
માટે અર્પી દીધું છે એમ કહીએ તોપણુ ચાલે. અમરેલી કપાળ 
ખોર્ડીંગ સ્કૂલના તેઆ એક સ્થાપક છે. રોઠ વરજીવનદાસ માધવદાસ 
કપોળ બોર્ડીગના સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ અને સેદ્ટેટરી તરીકે અનેક વિધાર્થી. 
એને તેનો લાભ અપાવી જે સહાય આપી છે તે માટે કપોળ 
વિદ્યાર્થીઓ તેમના ત્રકણી છે. રેઠ ભગવાનદાસ નરોત્તમદાસ કપાળ- 
નિવાસના દ્રસ્ટી તરીકે મારે માટે રોઠ હુરગોવિંદદાસે જે બે શખ્દો 


દહ 


શાળાના વિદ્યાર્થીઓને તેસના જેવા ચારિત્ર્યવાન, સેવાભાવી અતે 
વિદ્યાકસિક થવા પ્રેરશે. વિધાર્થીએ ! આવા તમારા હેસેશના 
હિતચિંતક, તમારા દુઃખે દુઃખી થનાર, તમારા વિજયમાં પોતાનો 
વિજય માનનારા અને તમારા ઉદ્ડર્પ માટે પોતાનું જીવન રેડનાર 
પ્રેરણામૂર્તિને તમારી શાળામાં સ્થાપીને મંડળે તમારા સમક્ષ ઉત્તમ 
આદર્શ મૂક્યો છે. તેમને પગલે ચાલતાં શીખશે, તેમણે જે કાર્ય 
કર્યું છે તેને અતુસરવાનો બોધ લેશો અને તેમના જેવા થવા હંમેશાં 
ગ્રયત્તશીલ રહેશે! એવી મારી તમને વિનંતિ છે.” 


શ્રો. ખુશાલટટાસભાઈની આ આગ્સપ્રતિમાં માત્ર કપાળ 
જુવાનોને નહિ પણુ સોરઠી સાગર ડાંઠાના એકે એક જુવાનને 
અજબ પ્રેરણા આપે છે. એક યશસ્વી સુર્ષ સેવાના ક્ષેત્રમાં આગળ 
વધી પ્રજતના હૃદયના સિંહાસનપર પોતાતું સ્થાન શી રીતે જમાવી 
શકે છે એતું આ શુભ પ્રતિક છે. એક યશનામી પુરષ કડર્મચાગ 
સાધી પ્રજ્તકલ્યાણુ કરવામાં કેટલો બધા યશસ્વી કાળા આપી 
શકે એતું સાચુ દર્શન આ પ્રતિમા-આપે છે. 


શ્રી. ખુશાલદાસભાઈની સેવાને! લાભ સહુને મળ્યો છે. 
જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આ યશનામી સોરઠી સુત્ર સામે 
સહુ કોઈ જુએ. 

કાઠિયાવાડમાં લીધીયા પાસે અતિવૃદિ થતાં ગામ આખું 
તણાઈ ગયું. વાસાવડ અને તેની આજુખાજીના પ્રદેશમાં ખટ ભારે 
ખાનાખરાબી થઈ: સૌરાષ્ટ્ર સેવા સમિતિ તરફથી રાહુતકાયે માટે 
દરબાર શ્રી. ગોપાલદાસ તથા શ્રી. રેબરભાઈ સુંબાઈ આવ્યા. 
એમને આ ચશનામી સેવાભાવિ સુર્ષનો સમાગમ થયે। અને આ 
રાહુતકાર્યની ઝોળી સત્વર ભરાઈ ગઈ: ખહાળા જનસસુદાય સાથેના 
આ યશનામી સુરુષના સબંધ અને સંપર્ક નઈ દરખારથી તથા 
શ્રી. હેબરભાઈ સુગ્ધ થયા. 


છર 


જે જે જહેર સંસ્થાના પાયા નાખવામાં ખુશાલદાસભાઈ એ 
સહુકાર આપ્યો હતો! એ સંસ્થાનાં સ્વતત્ર ભવ્ય મકાનો તેયાર 
થઈ એની ઉદ્ધાટન વિધિ પણુ થતાં વાર લાગી નહિ, એ આ 
યશનામી ગુરુષના જીવનનાં ઉજીવળ પ્રકરણ! નોંધવા જેવાં છે. 

મઢુવામાં થ્રી. કિશોર રતીલાલ ગાધી મિડલ સ્કૂલ માઠેની 
શ્રી. રેવચદ જમનાદામ મોટી બિત્ડિંગની ઉદ્ઘાટત વિધિ ચને 
પારેખ જયતિલાલ પ્રાગજી હાઈસ્કૂલની નામાકરણુ વિધિ તથા 
તેના મકાનની ઉદ્ઘાટન વિધિ ભાવતગરતા ના. મહારાનન સાહેબને 
વરદહસ્તે તા ૯-૧૦ જાન્યુઆરી ૧૯૪૭ના શુભ દિને થઈ. આ 
મકાનો ખાધવામાં અને તેના વ્યાયામ મહિર્‌ અને સર પટણી 
સભાચૃડુ તેમ જ ટાવર ઊભા કગ્વામા શેઠ શ્રી હગ્લિલભાઈનો 
પરિશ્રમ અનન્ય હુતો. અને શ્રી ખુશાલદાસભાઈની આ શાળાએ 
અગેની મેવાએ અનેકવિધ હતી મહુવાની આ બધી યશસ્વી 
કામગીરી અદલ મહુવા મહાજને શ્રી ખુશાલદાસભાઈને દીવાન 
સાહેગ શ્રી અનંતરાયભાઈ પટ્ટણીના પ્રઝ્ુખપદે માનપત્ર અર્પણુ કરી 
આ યશનાસી પુસ્પનુ ચોગ્ય અનમાન કર્યું. 

સોનગઢ-જીથરીની શેઠ ખુશાલદાય જે મહેતા ક્ષયનિવારણુ 
ઈમ્પિતાલનુ કડ રૂપિયા પાન લાખ ઝુધી પહાચી ગયુ હતું, પણ અ 
યશનામી સુઝ્યને હજુ પણુ ૨એ ફૂડને વધારવું હતું, એટલે શિહેરના 
સદ્ગુડસ્થ શેઠ ર્ગનાથ પેમજી ભુતાના દ્રસ્ટીઓએ રૂપિયા એક 
ઊાખ રાજકોટમાં ક્ષયનિવારણુ હોસ્પિટલ માટે આપેલા-પણુ 

1જના સફળ થઈન હુતી એ વણુવપરાયલી રકમ તરફ ચા 
ચકોર પુસ્ષની દષ્ટિ જતા એ સંસ્થાન! ટ્રસસ્‍ટીએને મળી એ એક 
લાખ રૃપિયા સોનગઢની શ્રી ખુશાલદાસ મહેતા ટી બી હૉસ્પિટલના 
કેડમાં મેળવવાને! થશ પ્રાપ્ત કચેય. 
તૂકમાં એ જ્યા નય ત્યા ની રાહ નેતા ઊભા જ 
રાય, એવા એ યશનામી સ કવા શકીશ 
કડ 


છર 





માતૃભૃમિછું તરડ અદા ડરતા ખુશાલદાસ 
4તા ઉદ્ઘાટન પ્રર્સમે ] [ અમરેલી : “ 


વ૧૪ 
દ્રાનવીર 


દાનવીરના બે પ્રફાર છે : એક 'દાન આપી શકે અને ખીન્તે 
હાન અપાવી શકે. એ બેમાંય શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ તો એ છે કે જે આપી 
ય શકે ને અપાવી ય શકે. 
કવિએ સુંદર રીતે રજૂ કરેલી એક સ્થ્રિતિ છેઃ 
જે તરી શકે તે તારે, 
જે જીવી શે તે જીવાડે; 
એ કોણ છે જે એવો 
જેણુ સહુને જીવાયાં? 
જે હસી રાકે તે હસાવે, શ 
જે નમી રકે તે નમાવે; 
એ કણ છે જે એવો 
જેણે સહુતે નમાવ્યાં? 
અુશાલદાસભાઈએ આ સત્ય સંપૂર્ણુપણે જીવનમાં ઉતાર્યું છે. 
સ ખીન્ત પાસે દાન અપાવવામાં કુશળ છે કારણુ કે દાન આપવાની 
શક્તિ એ કેળવી રહ્યા છે. જ્યારે વખત આવ્યે! ત્યારે એ શક્તિ 


છડ 


માચે સ્વરૂપે તેમનામાં 'ખીવી ઊડી અને એમસે પોતે અમરેલીને 
આગણે પોતાની જનમભોમકામાં જે વચ્તુ એમને વધુમા વધુ કરિય 
છે, એ કેળવણીના ક્ષેત્રમા ર્ષિયા ત્રીમ હજારનુ દવાન જાહેર કર્યું 
ત્યારે સહુ એમના તરક્‌ મીટ માડી જેઈ ગ્હ્યા 

આપી ગકે તે અપાવે 
એ સતય એમણે જીતનમાં આ રીતે નિદ્ધ કરી ખતાવી 
જનસસૂડમાં અજબ છાપ પાડી 


દાન અપાવી શકે એનો! એક સમર્થ સુરુષ આપણા દેશે 
નેચો છે. એ પણ ગૌરાષ્ટ્રનો સુત હતો. એતુ નામ શ્રી મણીલાલ 
કોઠારી એમના જમાનામાં એમણે એ શક્તિ અદ્ભુત રીતે કેળવી 
હુતી દાન અપાવવામાં એ અજેડ અને અદ્વિતિય હતા એમના 
શખ્દ્રોમા અજ તાકાત હતી, એમની સજાવટ વિશિણ હુતી, 
એમની કહેણી સચોટ હતી એ જ્યા જતા ત્યા તિજેરીના ખાતાઓ 
ઉવડવી ભલભલા પાસે મોઢી રકમના ચેક લખાવી શકતા એમણે 
માત્ર શુજરાત કાઠિયાવાડમાં નહિ પણુ સમગ્ર ભારતવર્ષમાં આ 
શક્તિની અજમ છાપ પાડી હતી એ બમાલમા જાય કે પશખમાં 
પગલા માડે, સદ્રાસને આગણે ઊભા જહે કે માયસોરમાં જઈને 
માગણી ફરે, એમના હાપમાં તોટોના હજરો અતે લાખોના 
ચોકડા આવી પડતા 

પણુ એમની પાછળ એક ભહાપુર્ષના તપતેજ હતા એ 
મહાત્માછીના માગણ ગણાતા એટલે એમની વાણી પાછળ 
મહાત્માછીતા વ્યક્તિત્તનો પ્રભાવ હુતે અર્જુનના ગાડીવમા 
શ્રીકૃષ્યુના ને પ્રભાવ ન હોત તો 


છ્ટ્ટ 


“કાબે ગર્જુન લૂંટ્યા 
એહી ઘનુષ્ય એહી ખાણ 
ગએ સ્થિતિ જેવી સ્થિતિ થઈ જતાં વાર ન લાગે. 


ખુશાલદાસભાઈતું તો પોતાનું જ તપતેજ અને પોતાનું જ 
વ્યક્તિત્વ એમને દાનવીરની સ્થિતિએ લાવેલ છે. 


એમના હૃદયમાં સાચો ભાંડુપ્રેમ જાગ્યો, સાચી સેવાભાવના 
પ્રગટી અને સાચી માનવજીવનની સંજીવની સેવાભાવનામાં જ 
છે એ સત્ય એમણે પચાવ્યું. પરિણામે એ ન્યાં જઈને ઊભા રહ્યા 
ત્યાં એમની એ સેવાનાં તેજ સકળ થયાં. 


જેની પાકે એ જઈ ને ઊભા રહે એના હૈયાનાં હાટ ખોલવાની. 
ચાવી એમણે પોતા પાસે રાખી છે. એ ચાવી તે શુદ્ધ સાત્તિક 
સેવા અને એ ચાપીના ખળે એ પારે તે કરી જય છે. 


ખુશાલદ્દાસભાઈની ખીજી એક પખૂખી છે. એ દાન અપાવતી 
વખતે સામા માણુસની શકિતના આંક માંડે છે. એ આંકની લીટી 
એ કદી એળંગતા નથી એટલે આપનાર એમનાથી કંટાળતો નથી- 
પણુ પ્રોત્સાહન મેળવે છે, હુસીને આપે છે; અંતરમાં આનંદના 
ઉમળકા ઊછળતા હાય એ રીતે દાનની રકમને આંકડો મંડાય છે. 


આ શુદ્ધ સાત્તિક ભાવના એક અજખ ખળ છે એ ખુશાલદાસ- 
ભાઈએ સિદ્ધ કરી ખતાવ્યું છે. આજે કપોળ જ્ઞાતિના ધનવાને 
એસના પર અજબ ગ્રેમ દાખવી રહ્યા છે એના મૂળમાં ખુશાલદાસ- 
ભાઈની આ રક્તિને! પ્રભાવ છે. જૂનાં લોકવેણુ એવાં છે ફે જે કાંઠા 
પર ઘા ઝીલી શકે એજ શણુમાં સફળતા મેળવે છે. દાન આપવા- 
અપાવવામાં પણુ આ લેકવેણુ વખતો વખત ફામ ડરી જાય છે. 


૭૫ 


ખુશાલદાસભાઈ વખત આવ્યે ફાંડા પર ઘા ઝીલવા હુસતે સુખડે 
તૈયારં છે. એ પોતે પ્રસંગે પ્રસંગે પોતાના ખીસામાં હાથ નાંખી 
હસતે સુખડે જહેર કાસમાં પૈસા ખરચી શકે છે. 

કેઈ જાહેર કાર્ય હાય, એમની જરૂર પડી હોય, ત્યાં એ લાંખી 
ગ્ુસાદ્રી ખેડીને નનય છે. એ સુસાક્રીમાં પોતાની સાથે કોઈ લેક- 
સેવક હોય તો પોતાનો અને એને ખર્ચ પોતે વેટી લે છે. વેઠી 
લે છે એટથુંજ નહિ પણુ એને માટે એને વિચાર પણુ નથી 
આવતો કે કોઈના કામમાં પોતે મોટી રકમ ખરચી રહ્યા છે. 

આ નાની વાત એમના મોટા મેટા વિજયના પાયામાં બનેક 
સ્વરૂપે કામ કરી ગઈ છે. અને આજે એમના શખ્દ ૫૨ લાખોની 
રકમ આવી પડે છે એની પાછળ એ સેવાભાવતાની સાચી સામમી 
ભરી પડી છે. 


વપ 
ખહારવટિચો 


શ્રી. મણીલાલ કેઠારીને ભારત વર્ષમાં જુદાં જુદાં નામ 
ભાયાં છે. એમાં ખંગાલ્ષમાં ન્યારે એ તિલક ક્વરાજ્ય ફાળે! એકઠો 
કરવા ફરતા હતા ત્યારે એમને “લાહા૬)11ત10'5 1015૯” 
“પાદરીઓને અશ્વ” એવું ઉપનાસ આપવામાં આવ્યું હતું. 
પાદરીનો ઘોડો જ્યાં જઈ ઊભે! રહે ત્યાં સટુએ એને ઘાસ નીરવું જ 
જેઈ એ, ખાણ આપડું જ નન્‍ેઈએ. એવી રીતે મઢાત્માજીના 
પ્રતિનિધિ તરીકે શ્રી. મણીલાલ કોઠારી જ્યાં જઈ ને ઊભા રહે 
ત્યાંથી ખે ખાલી હાથે પાછા ન જ આવે. 

ખુશાલદાસભાઈ ને પણુ આવું એક ઉપનામ-“બહારવટિચે” 
આપતાં એક પ્રસેગે ન્યાયર્માર્તિ શ્રી. મંગળદાસ દેસાઈ એ જણાવ્યુ 
છે કે :“ભાઈ ખુશાલદાસ આપણી સાતિના એક મહાન અહારવટિયા 
છે. અને જેમ ખહારવટિયાએ હંમેશા પૈસાદારોની શોધમાં રહી 
દિવસે અથવા રાત્રે તેમના ઘર ઉપર ધાડ પાડી નાણાં કઢાવી 
જાય તેમ ભાઈ ખુશાલદાસ ડુંમેશાં આપણી ત્તાતિમાં કેણુ 
જાણુ પૈસાવાળા છે તેની ચાંપતી તપાસ રાખી પ્રસંગ શ્માવ્યે આપણી 


છ્છ 


જ્ઞાતિ સંસ્થાએ માટે તે નાણાં કહાવી લે છે. આવા લૂંટારુ ભાઈનો 
હું પચ્ચીશ વર્ષથી મિત્ર છું. જયારથી તેમને! ઘરભંગ થયે! ત્યારથી 
નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું હતું તેમ “ભક્યું થયું ભાંગી જળ ” વાળી 
કહેવત પ્રમાણે ભાઈ ખુશાલદાસે સર્વ ચિતામાંથી સ્ક્ત થઈ ગયા 
હોય તેમ આપણી જ્ઞાતિ માટે ભેખ ધારણુ કર્યો અને આપણી 
કોમને, જ્ઞાતિને ચરણે પોતાની સેવા અર્પણુ કરી. એક ટપોળ 
ખઆળકના જન્મથી માંડીને તે મરણુ પામે ત્યાં સુધીમાં તેને જે જે 
જરૂશ્યાત માટે નાણાં અથવા બીજી સગવડો જેઈએ તે પૂરી 
પાડવાની ભાઈ ખુશાલદાસ કાળજી રાખે છે. અને તેવા લોકશાહી 
લૂંઢાશને હાથે પોતાની ફે।મને માટે લૂંટાવામાં આપણી કપોળ 
જ્ઞાતિનાં સુઃખમી ભાઈબહેનો મોજ અને આનંદ માને છે, આજે આ 
ગરંગે શાળાના વિદ્યાર્થીઓને ઉદ્દેશીને હું બે શખ્દો કહીશ, કે જે 
સેવાભાવી સુરુપે આ સંસ્થા, આ શાળા અને આ ઈમારત ઊભી 
કરવા બોટો ફાળે આપ્યે! છે તે સુરુપના દાખલાનું અતુકરણુ કરજે 
ભને તેને પગક્ષે ચાલી દેશની અને કે।મની સેવા ખજવવા 
મયાસ કરને.” 

“બહારવટિથો? શખ્ઠ એના મૂળ અર્થમાં ખુ સારે ભાવના- 
સૃચક નથી પણુ સત્ય, પ્રમાલિકલા અને નીતિરીતીમાં સૌરાષ્ટ્રના 
અહારવરિયાઓમાંથી કેટલાંક એવાં નામા છે કે જે એ શબ્દ 
પાછળ રહેલા ડંખને ટ્ર કરે છે. 

વિઠુલભાઈ પટેલ અતે વલ્લભભાઈ પટેલ એ પણુ રાજકીય 
ક્ષેત્રો ગુજરાતમાં બહાર્વટિયાનું ઉપતામ મેળવી આગળ વધ્યા 
હતા. દેશને માટે, દેશને સ્વતંત્ર કરવા માટે, રેચની શુલામી 
હટાવવા માટે એ બે મહાન શુજરાતીઓએ ખહારવટાં એક્યાં છે. 


ન્છ્ટ 


સુશાલદાસભાઈ “પણુ અસ્તાન અંધકાર દેશમાંથી ડ્ર થાય એને 
માટે વર્ષોથી" એક પ્રકારતું ખૃહારવટું તો" ખેક્ેજ છે. સાનનાં 
કિરણે! ફેલાવવા સાટે એ ચારે -તરફ્‌ ઘૂમે છે. 


એક વાત સાચી છે કે જે “કોથળીએ” ખીજ ફેઈથી 
ખૂધી ન હોત એ કોથળીઓનાં મોઢાં ખોલવામાં ખુશાલદાસ- 
ભાઈએ ખહારવન્યાથી પણુ વધુ ન્તેરદાર શક્તિ કેળવી છે. 
અહારવટિચો એનાં શસ્ત્રભળે “કોથળીઓ ખોલાવી શકે, 
જ્યારે આ સ્તાનફિરિણુનો ફેલાવણહાર બહારવટિચો આત્મખળે એ 
“કોથળી ?માંથી નાણાં હસતે સુખડે લઈ શકે છે. 


ખહારવટ્યાને તો એના શિકાર શોધવા પડતા, અથવા તો 
ફોઈ ભેટી «તય ત્યારે એનાપર પોતાની કરામત ચલાવવા ખહાર- 
વટિચેા પ્રયાસ કરે-પણુ ખુશાલદાસભાઈને તો સહું કેઈ ઇચ્છે 
અને એ આવી પોતાના પૈસાનો સાચો વ્યય કરવાની કરામત 
અતાવે એવી ભાવના સામા પક્ષે સ્થળે સ્થળે ભરી પડી હોય છે. 


એટલે એમને “મહારવટિયા' કહી સંબોાધનાર એક દઇએ 
પઢા નથી કે જેની પાસેથી ભલભલા એક પૈસો પણુ મેળવી ન 
શકે એવાએની પાસે ખુશાલદાસભાઈ જઈ તે ઊભા રહે તે 
અલાણ્રીનના ક્ાનસની માકક એ ફેથળી કોઈ અજબ રીતે ખૂલી 
જાય એવા એક નહિ પણુ અનેક પ્રસંગો એમની આસપાસના મિત્રો 
અને કાર્યકરોએ અતુભવ્યા છે. 


ખહારવટિયો સુખ પર પાઃ 
ડરાવે, જ્યારે આ બહારવટિયો 
જેની પાસેથી પૈસા લેવા હોય 


શવખળનાં પડ લગાવી લો[ફેને 
પોતાનાં તપતેજથી હસતે સુખડે 
એના પર સાચી અસર્‌ ઉત્પન્ન ટર્‌, 


હહ 


ખુશાલદાસભાઈની સાથે વસી, એ જ્યારે ખીશ્નને દાત 
શરાપવા સમજાવતા હોય ત્યારે એમનો અતુભવ લેવા જેવો છે. 
એવા અતુભવ લેનારને જ ખુશાલદાસભાઈની આ મકારની 
સાચી શક્તિની ત્યારે જ ખખર પડે. 

ખહાશ્વટિચો જે કંઈ મેળવે છે એ પોતાને માટે, પોતાના 
સાથીએ માટે મેળવે છે, જ્યારે આ પ્રકારના સમાજના મહાર- 
વટિયા તો ષરમાધને કાર્લ જ પોતાની સર્ધ શક્તિ ખરચે છે. 

આ ખધુ નેતાં એમને બહારબ્ટિયાતું બિરૂદ આપતાર 
અગ્રુક અશે માચા છે એમ જરર કહી શકાય. 

અને એ અધેમાં આપણા સમાજને આવા વધુ ખહાર- 
વચ્થિએની જરૂર છે એની કેણણુ ના કહી શકશે ? 


૮૦ 


૧૬ 
પત્રકાર અને સુધારક 


કપોળ જ્ઞાતિમાં પત્રકાર તરીકે અને એક સુધારક તરીકે 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈતું નામ અગ્રગણ્્ર છે. 


પત્રકાર્તું જીવન ખેધારી તલવાર જેવું છે. જે વખતે 
શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ એ “કપોળ માસિક પત્ર શરુ કર્યું એ જમાનો 
એવા પ્રકારનો હતો કે જ્યારે ચુધારાનું નામ પડતાં જનસમૂહમાં 
મોઢો કડાકો થતો અને આખો સમૂડુ એક પ્રકારે ખળભળી ઊઠતો. 

“કપોળ અને કપાળ મિત્ર'ની ફાઈ લે તપાગ્રી જનાર આજે 
એ જમાનાની મ્રુશ્કેલીઓ કેવી હુતી એને! કંઈક અંશે ખ્યાલ કરી 
શકે, પત્રકાર તરીકે એ જમાનામાં જીત્રવું એ ફેટલું કપરું હતું 
એની સાક્ષી એ કફાઈલે! પૂરી પાડે છે. 

શ્રી. ખુશાલદાસભાઈ એ ખડ જ ધૈર્યપૂરકક, સુજનતા સાચવી 
શખીને, સમતોલપણું જાળવી રાખીને જે સુધારાનો માર્ગે કમે 
કમે સૂચવ્યો એમાં એમના પત્રકાર તરીકેના જીવનની ર્વ 
ખૃખીએ સમન્તઈ «તય છે. 

મ્રસંગે પ્રસંગે એ ખીજાનો ખોક્‌ વહોરી લઈ તે પણુ પોતાનાં 
મંતવ્યો રજૂ કરવામાં અચકાતા નહિ; સામે ગમે તેટલે! મહા- 


૮૬ 
દ્‌ 


ભારત 1વરોધ €ભા થાય એવા [ચહ્ધાં દખાતા હાય, ગા . 
વિરોધના સોથ વહેળ ઉપડે એવી પગિન્થિતિ પેદા થતી જતી હોય, 
પણુ એ સર્વ ગ્રચમોસા ષત્રકાર તરીકેની દૃહતા કેળવી, ગને 
સાથે ગી, એમણે જે પ્રયાસે કર્યા છે એ એમના વિરોધીઓને 
સુખે પણુ એમની પ્રશસા ડરાવે તેવા છે 
વિધવાવિવાહનોા કટોકટીનો પ્રશ્ન એક જમાનામા ખહું 
મતભેદનો પ્રશ્ન હુતો એ વખતે વિધવાવિવાડનુ સમર્થન કરતાર 
પનકાર એમના પત્રના એરે એક ગ્રાહુડને યુમાવે એવી પરિસ્થિતિ 
ઊભી થતા વાર ન લાગે એવી નાજુક મામાજિક મ્થિતિ સર્વત્ર 
દેખાતી હ્તી એવે પ્રમગે દહતાથી ઝ્તાતિ અથવા સમાજના 
ડવ્યાણુની દૃછિતા પથ ઉજજવળ ખનાવવા જે પતકાર પ્રયત્ત કરે 
એ જરૂર વત્નીય ખને 
૬ «પોળ અને કપોળ મિત્ર? પતની કારકિર્દી આવા પ્રયત્નોથી 
ભરી પડી છે 
પત્રકાર તરીકે ખુશાલદાગભાઈની કલમ જરૂર નેચ્દ્ાર હવી, 
અને ઢે પ્રસગે પ્રસગે એમણું લખેલા લેખોમાં એમની પત્રકાર 
તરીફેની સાચી શકિતના દર્શન થાય છે એમની લેખિનીમાં ધગશ 
છે, જેમ છે અને ગાથે સાથે શખ્દે શખ્દે એમા સેવાભાવના નીતરે છે 
પતકાગ્ની કવમમા નતેમ હોવા જેઈએ, તેજ પ્રમાણે 
એતુ વકતૃત્ત્ત પણુ ત્ેરદાર હોવુ જેઈએ ખુશાલદામભાઈ મે 
એ અન્તે શક્તિ સુદર રીતે ગાધી છે એમને જેમણે જેમણે 
સાભળ્યા છે એ જરૂર ડહેશો કે એ જેટલા કલમના કમી છે 
શએ#્વા વાણીના પણુ એ અ”મ કસખી છે એમની છીભપઃ 
ગખાવતોનના ઝરા વહેતા થયા છે, એમની વાણીના પ્રભાવથી પનીગ 
હજારના પચાસ હજાર થતા વાર લાગતી નથી 
પત્રકાર તરીકૅ નિષ્પક્ષપાતપણુ એ વિશિઇતા કેળવવાની 
જર્‌ર હેય છે છુશાવદાસભાઈ એ એ નિચિચનતા કેળવી છે એમપે 


ટ્૨ 


જૂના વિચારના વર્ગ સાથે અને સુધારક વર્ગ સાથે વસીને જે 
નિષ્પક્ષપાતપણે કપોળ જ્ઞાતિને દોરી છે એમાં એમના જીવનની 
ચર્વપ્રિય સફળતાની વાવી રહેલી છે. 


સુધારક હોવા છતાં આયૈસંસ્કારતા એ મોટા ભકત છે. 
આધીસંસ્કાર કાયમ રાખી સંસાર સુધારાને જે વધાવે છે એ સુધારક 
સમાજની સાધ્યી સેવા ફરી ન્ય છે. ખુશાલદાસભાઈ એ કેટીના 
સુધારક છે. અને એમણે જે લોકપ્રિયતા મેળવી છે એમાં એમની 
પત્રકાર તરીકેની એ કલા સંપૂર્ણપણે પ્રકાશી ઊટી છે. 

પત્રકાર માટે કહેવાયું છે કે : 

“કા તેણ છત્તપતિ ને કાં તો! પત્રપતિ ?? 
ખુશાલદાસભાઈ એ નેખમદારી સંપૃણ"પણે સમછી શક્યા છે અને 
પત્રપતિ તરીકે એમણે સંપૂણ યશ પ્રાપ્ત કયો છે. શ્રી. ખુશાલ- 
દાસભાઈ ને «પાનના પ્રવાસે જવાનું ધતાં મ.સિકતું સહતત્રીપદ 
શ્રી, અમિદ્દાસ કાણુકીઆએ સૅભાળ્યું હતું, તે દરમિયાન 
શ્રી, છુશાલદાસભાઈના કાર્યને જે માનાંજલિ તેમણે અર્પી છે તે 
આ ખધા વિધાનની સાક્ષી પૂરે છે. શ્રી. અમિદાસભાઈએ જણાવ્યું 
છે કે : “શ્ીયુત્‌ ખુશાલદાસ પારે: «પાનના ગ્રવાસે ગયા છે. 
કપાઈ જનતાનું એ પરમ સદ્ભાગ્ય છે કે એને શ્રીયુત ખુશાલદાસ 
જેવા સેવાભાવી સજ્જન કાર્યકર્તા મન્યા છે. એમના નિકટના 
પર્ચિયમાં આવવાની મને ઘણાં વર્ષોથી તડ મળી છે. વશ્સેથી 
* કપાળના? સહુરતત્રી તરીકે એમની સાથે કામ કરી એમના 
સેવાભાવી સ્વભાવની સપૃણ્દ સાસડિતી મેં મેળવી છે. વરસે 
અગાઉ કષોઈ યુવક મંડળની સ્થાપના કરવામાં અને આજલગી 
બની પ્રવૃત્તિને પ્રેરણા તથા પ્રાણુ આપવામાં થી. ખુશાલદાસ- 
ભાઈએ અતિ અગત્યનો ભાગ લીધે છે. આપણી ઘણી ખરી 
પ્રવૃત્તિનાએ પ્રતરતક ભને ભાધારસ્તેભ અની ગયા છે. આપણી ડેળવણી 


મસ્થાઓના એ ઘળા સમયથી સચ્રાવક છે જયારે ઇેવ્લા વીશ 
વર્તની પ્રગતિતુ માપ કાઢવામાં આવશે અને કપોળ જનતાએ 
છવતતા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કરેલી સાધતાની તવારીખ વાચવામા 
આવશે ત્યારે તેમા શ્રીયુત ખુશાલદામભાઈની અનેષ્વિધ નેતાએ! 
અગ્રમ્થાને આવરે એ વાત નિ ગશય છે વિઘાર્થી વીતે મર્વન 
ચહાય કરવામા, ડુ ખી ઝપોડબધુએને મદદ આપતામા- 
અપાવનામા એ ત્રદા ઉવત ગ્હ્યા ટે 

«યારે બધાએ ગાવ્યા «ય, આગ્ભશુરા યુવકે! વિબલયૈ 
આધા ખમી «ય, કાર્યડર્તાઓ નિષ્ક્રિયતા નેવતા હેય, ત્યારે પત 
એમનો ઉત્માડ એવો તે એટલોજ અપૂવ અને અખડ નહે છે 
અગત કામડાજની ઉપેક્ષા કરી, થરીરમ્વાસ્થ્યની અવ [જતા 
કરી કોળ જનતાની ગેવા કરવામાં એમણ જે અનન્ય કતન્ય 
પનયછ તા ખતાવી છે તે આતા સુતક વર્ગને અનુકરત્યીય છે 

આપા અને પ્રડારો, 0પાવભે અને કટુત તતો સમાજ 
નેવમ્ના નમીગે લખાયા હેય છે ઘળુ અપધ્વ ગુધાન્કા અને 
નેતરદો આ ગન કરી શકતા નથી નિરાશ બની ઝાતિથી “ને 
મુધામ્ક પ્ર ડૃસિવી વિસુખ ખની તેઓ ચુધારૂા અને સેવાના મારપને 
છેડી? ઈ આવી નિગશા & ઉદામીતતા જશ પળુ ૩ખ્યા વિતા 
મ્યિસતામી હાયે પરનુ કામ પાર ઉતારવાની એમની ગક્તિ 
બન્તને વિન્મય પમાડે તેડી અન્ઞાપારણુ છે 

શ્રીમુવ ખુશ્વ*રાનભ 7 જૂતા અને નવા વિગાર વહ 
મુવબુનેતું સરખા છે જ્તૂતામા અળવવા જલુ છોથ તેને ભળવી 
ગખડુ અને નવામાં જે શ્વીકાન્ના ચરખુ રેય તેતે અપન,વી થડ 
ગે સમતા જવનનો મુઠજેખ છે ગમતુ મનન બરબર ન 


૮૪ 


સમજવાથી વિનીતે અને ઉટદ્દાસ પક્ષના વિચારકે! એમના વલ્ણુને 
અવગણે. પરંતુ આજે જે નવા અને જૂના વચ્ચે સુમેળ અને 
વાદ જેવામાં આવે છે તે એમના વલણુને લઈને, એમ તો! સહુ 
કોઈને કબૂલ કરવું પડશે. 

જુદી જુદી સખાવતોનેઃ પ્રવાહે ચોશ્ય દિશામાં વાળી 
ઉપચોાગી સંસ્થાને સચેતન બનાવી, જ્ઞાતિના જીવનને વધારે 
ઉજવળ ખનાવવા સર્વદા એ પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે, આવી કલેન્ય- 
પરાયણુ અને નિઃસ્વાર્થી સેવાભાવી વ્યક્તિ મેળવવામાં કપોળજનતા 
અભિમાન લઈ શકે. 

મને ખબર છે કે આ અધૂરાં વચને પણુ વાંચી એમને 
ડુઃખ થશે. પોતાના કાર્યની પ્રશંસા એમને જરાપણુ પર્સંદ નથી, 
એમની પ્રશંસા કરવાના હેતુથી નડિ પણુ એમતું આડું કર્તન્ય- 
પરાયણુ જીવન ઊછરતી પ્રજ્તને બોધક અને માર્ગદર્શક નીવડે એ 
ખાતર હું આ શખ્દો લખી રહ્યો છું. 

આપણી સ્તાતિમાં આવા સાચા કાર્યકર્તાઓએ એછા છે. ધણા 
વિશાળ ક્ષેષમાં કામ કરતા હુરો; ઘણા રાજકારણમાં ભાગ લેતા 
હરે; પરંતુ વિરોધી વાતાવરણમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં અને 
વિચાર્મંથનજન્ય વઢ્ઠેળમાં કપોળ જનતાની પડખે ઊભા રહી 
એકનિષ્ઠાથી સેવા કરનારા સજીનોમાં શ્રી. ખુશાલદાસભાઈતું નામ 
અગ્રસ્થાને આવે. 

કપાળના સહતંત્રી તરીકે સ્વતંત્ર વિચારે દર્શાવવાનો મારા 
અધિકાર છે. ષણુ આજે જે વચનો લખું છું એમાં સમગ્ર કપોળ 
જનતાના હૃદયના પડઘા જ હું ઝીલી લેવા યત્ન કરુંછું.” 


કડી 
૮પ 


૧૪ 
સંસારી સાધુ 


ખુશાલદાસભાઈના સમગ્ર જીવનતું જેણે સાચે સ્વરૂષે 
અવલોકન કર્સું છે એવા તટસ્થ સુરુષને કોઈ એમને સાટે પૂછે તો 
એ સુરુષ જર્‌ગ કહે કે ખુશાલદામભાઈ એટલે સસારી સાધુ. 
“સંસારથી સગ્સો। શહે 
ને મન મારી પાસ 
એ કડી એમણે જીવનના ઉતારી છે વ્યાપા? ડરે, વ્યાપારી તરીકે 
જીવન ગાળે, છતા એમના દિલમાં તે! તિશદિત મેવાની જ્યોતતા 
પ્રકાશ ચાલુ જ રહે છે. સગારતા સર્વ વ્યવહાગ્મા એક વ્યવહારી 
સુરુષ તરીકે સર્વ વર્ગ સાથે હળે ભળે, મહુને ગૂચના આપે, સલાહ 
આપે, સહાય આપે, પણુ એ સર્વની પાછળ એમનામા રહેલી 
સાધુતાના પ્રકાશ એવા ને એવા તેજથી સટુતે ઉજાન્યા કરે. આ 
શક્તિ કેળવના$ સુગ્ષ ભગવા પહેરનાર માધુ કરતા પણુ શ્રેષ્ઠ 
સ્થાન મેળવે છે એ એક નગદ સત્ય છે 
ંમારમાં ચ્હે, સંસારીઓ ગાથે બેમડુ, ઞસાગ્ની રહેણી- 
કરૃણીને સ્વીકારવી, છતા સગારથી અલિસ રહેવું એ સુશાગ્ય ત્રો 


૮ 


જઈ વિરલ સુરુષને જ સાંપડે છે. ખુશાલટ્ટાસભાઈ એ વિરલ સ્મ્રાન 
ગ્રાસ કરી શકયા છે એનું એક જ કારણુ છે, કે સંસારમાં રહી એમણે 
અંપૂર્ણુપણે સાધુબ્રત્તિ કેળવી છે. 


સાધુની વાત આવે વારે સહુ કોઈ સાધનાની અપેક્ષા શાખે. 
જાહેરજીવન એ પણુ એક પ્રકારની સાધના છે. 


સાધુનાં સંબોધન થાય ત્યારે સહુ કેઈ જે વ્યક્તિ માટે એ 
સંબોધન થતાં હૌંય એની પાસે જપ તપની પણુ આશા રાખે. 
જાહેરજીવન એ પણુ એક પ્રકારતા જપ તપ જેવી જ સ્થિતિ છે. 
એમાં સામાન્ય માણુસ ટકી શકતે! નથી, એમાં સામાન્ય 
ક્થિતિ ઘડીભર પણુ ચાલી શકતી નથી. એમાં તો ખરાખરીના ખેલ 
ખેલતારા જ પાર ઊતરે છે. સાધુતા એ ખરાખરીનો ખેલ છે. 
લે૩્કવિઓએ એક વિશિષ ડુહે કહ્યો છે : 

આશક નટ, સાધક સતી, 
શુરા સહેવો! સહેલ; 
અરાપરીકી ખાત નહિ, 
ખરાખરી ફે! ખેલ* 
અર્થાત્‌ સાચા આશક, સાસો। નટ, સાચા સાધક, સાચી સતી અને 
સામે ડુશ્મનનો ભાલો વાગતા હોય એ વખતે ડુરમનના ધા 
વલખાણુનાર ચુરુષ-એ સામાન્ય વાત નથી. એ તે! ખરાખરીનો ખેલ 
જ. સાધુ કરતાં પણુ સંસારી સા8ુએએ આવા ખેલ ખેલતા પડે છે. 
અને એ રીતે સાધ૩ૂપદટ ગ્ાપ્ત કરનાર જ સમાજમાં વંદનીય સ્થાન 
પ્રાપ્ત ફરી શકે છે. 

જખુશાલદાસભાઈસું આણું જીવન સાધક દશાનું છે. એમના 

જીવનનાં સર્વ પ્રકરસે! સાધનાનાં ફળર્પે તૈયાર થયાં છે. એ હુજુ 


«છ 


પણુ સાધક દશામાં છે. એમની સાધના એમને કપોળ સાતિની 
સેત્રામાંથી ઞમગ્ર મહાગુજરાતની ગેવામાં લઈ જરો અને એથીયે 
આગળ વધી એ સાધનાને યગ્ણિમે ગમગ્ર ભારતવર્ષ એમની 
મેવાનો લાભ ઉઠાવે એ ધન્ય દિવગ પણુ જરૂર આવવો જ જેઈ એ. 

ગંમારમાં રહીને ગાધુતા કેળવવી એ મહુના ભાગ્યમાં હેતું 
નથી. એની પાછળ મે(ટી તપશ્ચર્યા છે. ણુશાલટામભ'ઈસું જીવન 
એવા અનેક તપના પ્રશંગે કહી જાય છે ઠે જે રેખ્દોમાં લેતરી શકે 
તેમ નથી. એમનાં એ તપતેજતા દર્શન તો એમની સાથે વતતાર 
કોઈ વિરલ મિત્ર માણી શકે છે. 

જેમને જેમને એ માણવાની તક મળી છે” ર ચુ અમારી 
માથે અગ પુગવીને જરૂર કહેશે ટે એ સંસારી ચાધુતા મિત્ર થવુ, 
એન સ્નેહી થવું, એની માથે બે ડગ માંડવાં, એની સાથે વેદી વાર 
શખ્દરોની આપ લે કરવી એ પણુ જીવનની ધન્ય પળ માણવા જેવી 
વાત છે. ઘણુ જીવો એ સંસારી માધુ સમા ખુશાલદામભ!ાઈ. 


૮૮ 


